ONIWASU 


Ogbon Jesu Omo Sirach 


ORÍ1 


1 Itesiwaju Ogbon Jesu Omo Siraki. Níwọn bí ô ti jẹ pé 
ọpọ ohun nlá ni a ti fi lé wa lọwọ nípasẹ òfin àti àwọn wòlíì, 
àti láti ọdọ àwọn mìíràn tí wọn tẹlé ìṣísẹ wọn, fún àwọn 
ohun tí ô yẹ kí a gbòríyìn fún Israeli fún kíkọ àti ọgbọn; Kì 
í sì í ṣe àwọn òìkàwé nìkan ni ô yẹ kí àwọn fúnra wọn ní 
òye, ṣùgbọn pẹlú àwọn tí ô fẹ láti kẹkọọ pẹlú lẹ̀ jẹ̀ré àwọn 
tí ô wà lôde, nípa sísọrọ àti kíkọwé: Jésù baba nlá mi, nígbà 
tí ô ti fi ara rẹ lélẹ fún kíka Òfin. , ati awọn woli, ati awọn 
iwe miiran ti awọn baba wa, ti o si ti ni oye ti o dara ninu 
rẹ, ti a fà si ara rẹ pẹlu lati kọ nkankan ti o jẹ ti ẹkọ ati 
ọgbọn; kí àwọn tí wọn fẹ kẹkọọ, tí wọn sì di bárakú fún 
àwọn nìkan wọnyí, lẹ̀ jànfààní púpọ sí i ní gbígbé ní ìbámu 
pẹlú òfin. Nítorí náà, jẹ kí n bẹ ọ láti kà á pẹlú ojúrere àti 
àfiyẹ̀sí, kí o sì dárí jì wá, nínú ẹ̀yí tí a lẹ̀ dàbí ẹni pé ôò kù 
díẹ nínú àwọn ọrọ kan, ẹ̀yí tí a ti ṣe làálàá láti túmọ. Nítorí 
àwọn ohun kan náà tí a sọ ní ẹ̀dẹ̀ Heberu, tí a sì túmọ sí ẹ̀dẹ 
mìíràn, kò ní agbára kan náà nínú wọn: kì í sì ṣe nìkan 
wọnyí nìkan, ṣùgbọn òfin fúnra rẹ, àti àwọn wòlíì, àti ìyòkù 
ìwé, kò ní ìyàtọ díẹ nígbà ẹ̀dé wọn ni wọn fì sọ. Nítorí ní 
ọdún kejìdínlògòjì tí mo dé Éjíbítì, nígbà tí Euérgetes jọba, 
tí mo sì rí ìwé kan tí kò ní ẹkọ kékeré: nítorí náà mo rò pé ô 
ṣe pàtàkì jù fún mi láti fi ìtara àti làálàá ṣe láti túmọ rẹ; ni 
lilo iṣọra nla ati ọgbọn ni aaye yẹn lati mu iwe naa de opin, 
ati ṣeto fun wọn pẹlu, ti o wa ni orilẹ-ede ajeji ti o fẹ lati kọ 
ẹkọ, ti a mura silẹ tẹlẹ ni iwa lati gbe ni ibamu si ofin. 
Ọgbọn gbogbo ti ọdọ Oluwa wá, o si wà pẹlu rẹ lailai. 

2 Tali o le ka iye iyanrìn okun, ati isun òjo, ati ọjọ 
aiyeraiye? 

3 Tani o le ri giga ọrun, ati ibú aiye, ati ibú, ati ọgbọn? 

4. A ti da ọgbọn ṣaju ohun gbogbo, ati oye oye lati 
aiyeraiye. 

5 Ọrọ Ọlọrun Ọga-ogo ni orisun ọgbọn; ọnà rẹ̀ sì jẹ òfin 
ayérayé. 

6 Ta ni a ti fi gbòngbò ọgbọn hàn? tabi tali o mọ imọran 
ọgbọn rẹ̀? 

7 Ta ni a ti fi ìmọ ọgbọn hàn? ati tani o ti ye iriri nla rẹ? 

8 Ẹnikan wà ti o gbọn ti o si ni ibẹru gidigidi, Oluwa joko 
lori itẹ rẹ̀. 

9O si dáa, osi ri 1, o si kà a, o si dà a jade lori gbogbo iṣẹ 
rẹ. 

10 O wa pẹlu gbogbo ẹran-ara gẹgẹ bi ẹbun rẹ, o si ti fi i 
fun awọn ti o fẹ ẹ. 

11 Ibẹru Oluwa li ọlá, ati ogo, ati inu-didùn, ati ade ayọ. 

12 Ibẹru Oluwa a mu inu didùn, a si fun ni ayọ, inu-didùn, 
ati ẹmi gigun. 

13 Ẹniti o ba bẹru Oluwa; yio dara fun u li ikẹhin, yio si ri 
ojurere li ọjọ ikú rẹ̀. 

14 Lati bẹ̀ru Oluwa li ipilẹṣẹ ọgbọn: a si da a pẹlu awọn 
olòtọ ni inu. 

15 Ô ti fi àwọn ẹ̀nìyàn kọ ìpìlẹ ayérayé,yòò sì dúrò pẹlú 
irú-ọmọ wọn. 

16 Lati bẹru Oluwa li ẹkún ọgbọn, a si fi eso rẹ kún enia. 

17 O fi ohun ti o dara kún gbogbo ile wọn, ati ikore fun eso 
rẹ̀. 

18 Ibẹru Oluwa li ade ọgbọn; mejeji ti iṣe ẹbun Ọlọrun: o si 
sọ ayọ wọn di nla si awọn ti o fẹ ẹ. 

19 Ọgbọn rọ ọgbọn àti ìmọ òye dídúrò, ò sì gbé wọn ga láti 
bọlá fún ẹ̀yí tí ô mú un gbààwẹ. 

20 Gbòngbo ọgbọn ni lati bẹru Oluwa, ati awọn ẹka rẹ li 
ọjọ gigùn. 


21 Ibẹru Oluwa a ma lé ẹṣẹ lọ: ati nibiti o gbé wà, o yi 
ibinu pada. 

22A 'kò lẹ̀ dá -ẹ̀nìyàn ìbínú láre; nítorí ìparun ìbínú rẹ̀ ni 
yòò jẹ ìparun rẹ. 

23 Eniyan onisuuru yio ya fun igba diẹ, lẹhinna ayọ yio rú 
soke fun u. 

24 YOo fi ọrọ rẹ pamọ fún ìgbà dfíẹ̀,ẹ̀té ọpọlọpọ yòò sì sọrọ 
ọgbọn rẹ̀. 

25 Òwe ìmọ mbẹ ninu iṣura ọgbọn: ṣugbọn ìwa-bi-Ọlọrun 
irira ni fun ẹlẹṣẹ. 

26 Bi iwọ ba fẹ ọgbọn, pa ofin mọ, Oluwa yio si fi i fun ọ. 
27 Nitoripe ibẹru Oluwa li ọgbọn ati ẹkọ: ati igbagbọ ati 
ìwa-pẹlẹ ni inu-didùn rẹ̀. 

28 Máṣe gbẹkẹle ibẹru Oluwa nigbati iwọ ba nṣe talaka: 
má si ṣe tọ ọ wá pẹlu ọkàn meji. 

29 Máṣe jẹ agabagebe li oju enia, ki o si ma kiyesi ohun ti 
iwọ nsọ daradara. 

30 Máṣe gbe ara rẹ ga, ki iwọ ki o má ba ṣubu, ki o si mu 
àbuku wá sori ọkàn rẹ, ki Ọlọrun ki o si tú aṣiri rẹ, ki o si bì 
ọ ṣubu li arin ijọ: nitoriti iwọ kò wá li otitọ si ibẹru Oluwa, 
bikoṣe ọkàn rẹ. kún fún ẹtàn. 


ORÍ 2 


1 Ọmọ mi, bi iwọ ba wa lati sin Oluwa, pese ọkàn rẹ fun 
idanwo. 

2 Mú ọkàn rẹ tọ, kí o sì faradà nígbà gbogbo,má sì ṣe yara 
ní àkòkò ìdààmú. 

3 Fi ara mọ ọ, má si ṣe lọ, ki iwọ ki o le pọ si 1 li opin rẹ. 

4 Ohunkohun ti a ba mu wá sori rẹ mu inu didun, ki o si 
mu siru nigbati iwọ ba yipada si ipò rẹ̀. 

5 Nitoriti a dan wura WÒ ninu iná, ati enia itẹwọgbà ninu 
ileru ipọnju. 

6 Gbà a gbọ, on o si ràn ọ lọwọ; tun ọna rẹ tọ, ki o si 
gbẹkẹle e. 

7 Ẹnyin ti o bẹru Oluwa, ẹ duro de ánu rẹ̀; ẹ má si ṣe yà 
kuro, ki ẹnyin ki o má ba ṣubu. 

8 Ẹnyin ti o bẹru Oluwa, ẹ gbà a gbọ; ẹ̀re nyin kì yio si yẹ̀. 

9 Ẹnyin ti o bẹru Oluwa, má reti ire, ati fun ayọ ati ánu 
ainipẹkun. 

10 Ẹ wo iran ti atijọ, ki ẹ si wò; Ẹnikan ha gbẹkẹle Oluwa 
ri, ti oju si tì? tabi ẹnikan duro ninu ẹru rẹ̀, ti a si kọ ọ silẹ? 
tabi tali o gàn, ti o kepò e ri? 

11 Nítorí Olúwa kún fún àánú àti àánú,Òô ní ìpamọra,ô sì 
ṣàánú púpọ,O sì nì dárí ẹṣẹ jì,0 sì fi gbani là ní àkòkò ìpọnjú. 

12 Egbe ni fun aiya ibẹru, ati ọwọ rẹ̀, ati ẹlẹṣẹ ti nrìn li ọna 
meji! 

13 Égbé ni fún ẹni tí ọkàn rẹ rẹwẹsì! nitoriti on ko gbagbọ; 
nítorí náà a kò ní dáàbò bò 0. 

14 Egbé ni fun ẹnyin ti o ti padanu siru! kili ẹnyin o si ṣe 
nigbati Oluwa yio bẹ nyin wò? 

15 Awọn ti o bẹru Oluwa kì yio ṣe aigbọran si ọrọ rẹ̀; T 
àwọn tí ô sì nífẹẹ rẹ yòò máa pa ọnà rẹ mọ. 

16 Awọn ti o bẹru Oluwa yio ma wá eyi ti o dara, ti o wù u; 
awọn ti o si fẹ ẹ li a o si kún fun ofin. 

17 Awọn ti o bẹru Oluwa yio mura ọkàn wọn silẹ, nwọn o 
si rẹ ọkàn wọn silẹ li oju rẹ̀. 

18 Wipe, Awa o ṣubu si ọwọ Oluwa, kì iṣe si ọwọ enia: 
nitori bi ọlanla rẹ ti ri, bẹli anu rẹ ri. 


ORÍ 3 


TẸ gbọ ti emi baba nyin, ẹnyin ọmọ, ki ẹ si ṣe lẹhin na, ki 
ẹnyin ki o le là. 

2 Nitoriti Oluwa ti fi ọla fun baba lori awọn ọmọ, o si ti fi 
idi agbara iya mulẹ lori awọn ọmọ. 

3 Ẹniti o ba bu ọla fun baba rẹ ṣe ẹ̀tutu fun ẹṣẹ rẹ. 

4 Ati ẹniti o bu ọla fun iya rẹ dabi ẹniti o tò iṣura JỌ. 

5 Ẹnikẹni ti o ba nbọla fun baba rẹ yio ni ayọ lati ọdọ awọn 
ọmọ on tikararẹ; nigbati o ba si gbadura, a o si gbọ. 

6 Ẹniti o bu ọla fun baba rẹ̀ yio ni ẹmí gigun; eniti o ba si 
gboran si Oluwa yio je itunu fun iya re. 

7 Ẹniti o ba bẹru Oluwa yio bu ọla fun baba rẹ̀, yio si ma 
sìn awọn obi rẹ, gẹgẹ bi fun awọn oluwa rẹ̀. 

8 Bọwọ fun baba on iya rẹ li ọrọ ati ni iṣe, ki ibukún ki o le 
ba ọ wá lati ọdọ wọn wá. 

9 Nitori ibukún baba li o fi idi ile awọn ọmọ kalẹ; ṣugbọn 
ẹgún iya tu ipilẹ tu. 

10 Máṣe ṣogo fun àbuku baba rẹ; nítorí àbùkù baba rẹ kì í 
ṣe ògo fún ọ. 

11 Nitoripe lati ọlá baba li ogo enia; ìyá tí 0 wà ní àbùkù sì 
jẹ ẹ̀gàn fún àwọn ọmọ. 

12 Ọmọ mi, ran baba rẹ lọwọ li ọjọ rẹ̀, má si ṣe banujẹ rẹ̀ 
niwọn igbati o wà laye. 

13 Bi oye rẹ ba si yẹ, mu siru pẹlu rẹ̀; má si ṣe kẹgàn rẹ̀ 
nigbati iwọ ba wà ni kikun agbara rẹ. 

14 Nitoripe itusilẹ baba rẹ li a kì yio gbagbe: ati dipo ẹṣẹ li 
a o fi kún u lati gbé ọ rú. 

15 Li ọjọ ipọnju rẹ li a o ranti rẹ̀; Ẹṣẹ rẹ pẹlú yÒÒò yọ, bí 
yìnyín ní ojú ọjọ tí ô lẹwà. 

16 Ẹniti o ba kọ baba rẹ silẹ, o dabi ọrọ-òdì; ẹni tí ô bá sì bí 
ìyá rẹ ní ẹ̀gún ni: láti ọdọ Ọlọrun. 

17 Ọmọ mi, ma ṣe iṣẹ rẹ ni pẹlẹ; bẹni iwọ o si jẹ olufẹ fun 
ẹniti a fọwọsi. 

18 Bi iwọ ba ti tobi to, bẹni iwọ o si rẹ̀ ara rẹ silẹ, iwọ o si 
ri ojurere niwaju Oluwa. 

19 Ọpọlọpọ li o wa ni ibi giga, ati ti okiki: ṣugbọn ohun 
ijinlẹ ni a fi han fun awọn onirẹlẹ. 


20 Nitoripe agbara Oluwa tobi, o si bu ọla fun awọn onirẹlẹ. 


21 Máṣe wá ohun ti o ṣoro fun ọ, má si ṣe wadi ohun ti o jù 
agbara rẹ lọ. 

22 Ṣugbọn ohun ti a palaṣẹ fun ọ, ronu rẹ̀ pẹlu ọwọ, nitori 
kò tọ fun ọ lati fi oju rẹ ri ohun ti o wà ni ìkọkọ. 

23 Máṣe ṣe iyanilenu ninu ọrọ ti ko ni dandan: nitori ohun 
ti o pọ jù ti a fi ngbọn fun ọ ju ti awọn ọkunrin lọ. 

24 Nítorí ọpọlọpọ ni a ti tàn jẹ nípa ẹ̀rò asán ti ara wọn; 
ifura buburu si ti bì idajl wJn run. 

25 Laisi oju iwọ o fẹ imọlẹ: máṣe jẹwọ ìmọ ti iwọ kò ni. 

26 Aiya agidi yio ri ibi nikẹhin; ati ẹniti o fẹ ewu yio ṣegbe 
ninu rẹ. 

277 Aiya agidi li a o rù fun ikánu; -- ẹ̀nìyàn búburú yòò sì kò 
ẹ̀ṣẹ jọ sôrí ẹ̀ṣẹ. 

28 Ninu ijiya awọn agberaga, kò si atunṣe; nitori igi buburu 
ti ta gbòngbo ninu rẹ̀. 

29 Aiya amoye yio ye owe; ati etí fetísílẹ ni ifẹ ọlọgbọn 
eniyan. 

30 Omi yòò paná iná tí n jô; àánú a sì máa n ṣe ẹ̀tùtù fún 
ẹ̀ṣẹ. 

31 Ẹniti o ba si san ẹsan rere ti nṣe iranti ohun ti mbọ lẹhin; 
nigbati o ba si ṣubu, yio ri ibuduro. 


ORÍ 4 


1 ỌMỌ mi, máṣe lù talakà li aye rẹ̀, má si ṣe jẹ ki oju alaini 
duro pẹ. 

2 Máṣe mu ọkàn ti ebi npa banujẹ; bẹni ki o máṣe mu enia 
binu ninu ipọnju rẹ̀. 

3 Máṣe fi wahala kún ọkàn ti o binu; ki o má si ṣe pẹ lati fi 
fun ẹniti o ṣe alaini. 

4 Máṣe kọ ẹ̀bẹ awọn olupọnju; má si ṣe yi oju rẹ pada kuro 
lọdọ talaka. 

5 Máṣe yí oju rẹ pada kuro lọdọ alaini, má si ṣe fun u ni 
àye lati fi ọ bú. 

6 Nitoripe bi o ba fi ọ bú ninu kikoro ọkàn rẹ̀, adura rẹ li a 
fu gbọ lọdọ ẹniti o dá a. 

7 Gba ara rẹ ni ifẹ ti ijọ, ki o si tẹ ori rẹ ba fun ọkunrin nla 
kan. 

8 Máṣe jẹ ki inu rẹ dun ọ lati tẹ eti rẹ ba si talaka, ki o si fi 
inu tutù da a lohùn rere. 

9 Gbà ẹni tí n jìyà àìtọ lọwọ aninilára; má sì ṣe rẹ̀wẹsì 
nígbà tí o bá jòkòô ní ìdájọ. 

10. Ki o dabi baba fun alainibaba, ati nipo ọkọ si iya wọn: 
bẹni iwọ o dabi ọmọ Ọga-opo julọ, on o si fẹ ọ jù iya rẹ ti 
fẹ lọ. 

11 Ọgbọn gbé awọn ọmọ rẹ̀ ga, o si dì awọn ti nwá a mu. 
12 Ẹniti o ba fẹ ẹ, o fẹ ìye; ati awọn ti o wá a ni kutukutu 
yio si kún fun ayọ. 

13 Ẹniti o dì i mu ṣinṣin yio jogun ogo; ati nibikibi ti o ba 
wọ, Oluwa yoo bukun. 

14 Awọn ti nsìn rẹ yio ma ṣe iranṣẹ fun Ẹni-Mimọ: Oluwa 
si fẹ awọn ti o fẹ ẹ. 

15. Ẹnikẹni ti o ba fi eti si i ni yio ṣe idajọ awọn orilẹ-ẹ̀de: 
ati ẹniti o nṣe iranṣẹ rẹ yio ma gbe lailewu. 

16 Bi ọkunrin kan ba fi ara rẹ le e, on ni yio jogún rẹ̀; ìran 
r/E yòò sì dìí mú. 

17 Nitoripe ni iṣaju on o ba a rìn li ọna wiwọ, yio si mu ẹru 
ati ẹru wá sori: rẹ, yio si fi Ibawi rẹ̀ da a lara, titi yio fi 
gbẹkẹle ọkàn rẹ̀, ti yio si fi ofin rẹ̀ dán a Wò. 

18 Nigbana ni yio yi li ọna titọ tọ ọ Wá, yio si tù u ninu, yio 
si fi aṣiri rẹ hàn a. 

19 Ṣùgbọn bí ô bá ṣe àìtọ, obìnrin náà yòò kọ ọ sílẹ, yòò sì 
fi í lé ìparun tirẹ lọwọ. 

20 Kiyesi i, ki o si ṣọra fun ibi; má si ṣe tiju nigbati o kan 
ọkàn rẹ. 

21 Nitoripe itiju mbẹ ti o mu ẹ̀ṣẹ wá; ati itiju kan wa ti o jẹ 
ogo ati ore-ọfẹ. 

22 Máṣe gba ẹnikan si ọkàn rẹ, má si ṣe jẹ ki ẹru ẹnikan ki 
o mu ọ ṣubu. 

23 Má si fà sẹhin kuro lati SỌFỌ, nigbati: àye ba wà lati ṣe 
rere, má si ṣe pa ọgbọn rẹ mọ ninu ẹwà rẹ. 

24 Nitoripe nipa ọrọ li a o fi mọ ọgbọn: ati ẹkọ nipa ọrọ 
ahọn. 

25 Bẹẹ ni, ẹ má ṣe sọrọ lòdì sí òtítọ; ṣùgbọn kí ojú tì yín 
nítorí ìṣìnà àìmọ rẹ. 

26 Máṣe tiju lati jẹwọ ẹṣẹ rẹ; ki o si fi agbara ko ipa ti odo. 
27 Máṣe sọ ara rẹ di ọmọ-ẹbẹ si aṣiwẹ̀re; bẹni ki o má si 
gbà enia awọn alagbara. 

28 Ẹ má jà fun otitọ de oju ikú, Oluwa yio si jà fun ọ. 

29 Máṣe yara li ahọn rẹ, ati li iṣẹ rẹ ki o lọra, ki o si parẹ. 
30 Máṣe dabi kiniun ninu ile rẹ, má si ṣe aiya ni árin awọn 
iranṣẹ rẹ. 

31 Máṣe jẹ ki ọwọ rẹ ki o nà lati gbà, ki o si sé ọ nigbati 
iwọ ba san a pada. 


ORÍ 5 


1 MAṣe fi ọkàn rẹ le ẹrù rẹ; ki o si ma wipe, Emi ni to fun 
aye mi. 

2 Máṣe tẹlé ọkàn rẹ ati ipa rẹ, lati ma rìn li ọna ọkàn rẹ. 

3 Má si ṣe wipe, Tani yio fi mi jà nitori iṣẹ mi? nitori 
Oluwa yio gbẹsan igberaga rẹ nitÒtọ. 

4 Máṣe wipe, Emi ti ṣẹ̀, ibi kili o si ṣe si mi? nitoriti Oluwa 
mu siru, on kì yio jẹ ki o lọ bi o ti wù ki o ri. 

5S Ní ti ẹ̀tùtù, má ṣe wà láìbẹrù láti fi ẹ̀ṣẹ kún ẹ̀ṣẹ. 

6 Ma si wipe anu Re tobi; a o si tu u nitori ọpọlọpọ ẹṣẹ mi: 
nitori ti anu ati ibinu ti ọdọ rẹ wá, ibinu rẹ si bà le awọn 
ẹlẹṣẹ. 

-ji Mule duro. lati yipada si Oluwa, 'má si ṣe fà sẹhin lati ọjọ 
rẹ lia ao aja ọ run, iwọ o si ṣegbe li ọjọ ẹsan. 

8 Máṣe fi ọkàn rẹ le ohun ti a kú ni aiṣododo, nitoriti nwọn 
kì yio ẹ̀re fun ọ li ọjọ ibi. 

9 Máṣe fi gbogbo ẹfúfu fẹ, má si ṣe lọ si gbogbo ọna: nitori 
bẹ li ẹlẹṣẹ ti o li ahọn meji. 

10 Duro ṣinṣin ninu oye rẹ; si jẹ ki ọrọ rẹ ki o ri bakanna. 

11 Yara lati gbọ; si jẹ ki ẹmi rẹ jẹ otitọ; ati pẹlu siru fun 
idahun. 

12 Bi iwọ ba li oye, da ẹnikeji rẹ lohùn; bí bẹẹ kọ, fi ọwọ lé 
ẹnu rẹ. 

13 Ọlá ati itiju wà li ọrọ ọrọ: ahọn enia si li iṣubu rẹ̀. 

14 Ẹ máṣe pẹ̀ e ni whisperer, ki ẹ máṣe fi ahọn rẹ duro: 
nitori itiju buburu mbẹ lara olẹ̀, ati idajọ buburu lori ahọn 
meji. 

15 Má ṣe ṣàìmọ ohun kan nínú ọrọ nlá tàbí ohun kékeré. 


ORÍ 6 


1 KAKÚN ọrẹ, máṣe di ọta; nitori nipa eyi ni iwọ o jogún 
orukọ buburu, itiju, ati ẹ̀gan: gẹgẹ bẹli ẹlẹṣẹ ti o ni ahọn 
meji. 

2 Máṣe gbé ara rẹ ga ninu ìmọ inu ara rẹ; kí ọkàn rẹ má baà 
fà ya túútúú bí akọ màlúù tí n ṣáko lọ. 

3 Iwọ o jẹ ewe rẹ, iwọ o si sọ eso rẹ nù, iwọ o si fi ara rẹ 
silẹ bi igi gbigbẹ. 

4 Ọkàn buburu ni yio pa ẹniti o ni rẹ̀ run, yio si mu u rẹrin 
ẹlẹgàn si awọn ọta rẹ̀. 

5 Édẹ̀ didùn yio SỌ ọrẹ di pupọ: ati ahọn ọrọ ododo yio si 
ma pọ si i ki ìkíni rere. 

6 Máa wà li alafia pẹlu ọpọlọpọ: ṣugbọn ìgbimọ kanṣoṣo ti 
ẹgbẹrun. 

7 Bi iwọ ba nfẹ ri ọrẹ, tẹ̀te dandan rẹ̀, má si ṣe yara lati bu 
iyin fun u. 

8 Nitoripe enia kan jẹ ọrẹ fun idi ara rẹ, ti kì yio si duro li 
Ọjọ ipọnju rẹ. 

9 Ọrẹ kan si mbẹ, ti o yipada si ọta, ati ìja yio si tú ẹgan rẹ 
hàn. 

10 Lẹẹkan sí i, ọrẹ kan jẹ alábàákẹgbẹ nídìí tábìlì,kò sì ní 
dúrá ní ọjọ ìpọnjú Tẹ. 

11 Ṣugbọn ninu alafia rẹ yio dabi ara rẹ, yio si ṣe igboiya 
lori awọn iranṣẹ rẹ. 

12 Bi a ba rẹ ọ silẹ, on o dojukọ ọ, yio si fi ara rẹ̀ pamọ 
kuro li oju rẹ. 

13 Ya ara rẹ kuro lọdọ awọn ọta rẹ, ki o si ma kiyesi awọn 
Ọrẹ rẹ. 

14 Ọrẹ olôtọ li àbo ti o lagbara: ẹniti o si ri irú ẹni bẹ ri, o ti 
ri iṣura rẹ̀. 

15 Kò sí ohun tí ô lẹ̀ tako ọrẹ olôòôtọ,ògo rẹ sì níye lòrí. 


16 Ọrẹ olôòòòtọ ni oogun ìye; awọn ti o bẹru Oluwa yio si ri 
1. 

17. Ẹnikẹni ti o bẹru Oluwa yio tọ ọrẹ rẹ tọ: nitori bi on ti ri, 
bẹli ọmọnikeji rẹ yio si ri pẹlu. 

18 Ọmọ mi, kò ẹkọ jọ lati igba ewe rẹ wá: bẹni iwọ o ri 
ọgbọn titi o fi di ogbò rẹ. 

19 Wá sọdọ rẹ bi ẹni tí ô n gbẹ, tí ô sì fúnrúgbìn, kí o sì 
dúrò de ẹ̀sọ rere rẹ̀: nítorí ìwọ kò gbọdọ ṣiṣẹ àṣejù nípa rẹ, 
ṣùgbọn ìwọ yòò jẹ nínú ẹ̀so rẹ láìpẹ. 

20 Ara rẹ kò dùn mọ àwọn tí kò kọ lẹkọọ; 

21 On o dubulẹ le e bi okuta nla idanwo; yòò sì lé e kúrò 
lọdọ rẹ kí ô tô pẹ. 

22 Nitoripe ọgbọn wà gẹgẹ bi orukọ rẹ̀, kò si hàn fun 
ọpọlọpọ. 

23 Fetí sílẹ, ọmọ mi, gbaì ìmọràn mi,má sì kọ ìmọràn mi, 

24 Ki o si fi ẹsẹ rẹ sinu ẹwọn rẹ, ati ọrùn rẹ sinu ẹwọn rẹ̀. 

25 Tẹríba si ejika rẹ, ki o si rù u, ki o má si fi ìdẹ̀ rẹ̀ ṣỌfọ. 

26 Fi gbogbo ọkàn rẹ tọ ọ wá, ki o si pa ọna rẹ mọ pẹlu 
gbogbo agbara rẹ. 

27 Wadi,i, ki o si wá, a o si fi i hàn fun ọ: nigbati iwọ ba si 
dì i mu, máṣe jẹ ki o lọ. 

28 Nitoripe nikẹhin iwọ o ri isimi rẹ̀, ati eyini li a o yipada 
si ayọ rẹ. 

29 Nigbana ni awọn fetters rẹ yio ṣe ìgbéjà ti o lagbara fun 
ọ, ati ẹwọn rẹ̀ ni aṣọ ogo. 

30 Nitoripe ohun ọṣọ wura mbẹ lara rẹ̀, ati ọjá ọjá elesẹ̀- 
àluko. 

31 Iwọ o fi i wọ bi aṣọ ọlá, iwọ o si fi i yi ọ ká bi ade ayọ. 
32 Ọmọ mi, bi iwọ ba fẹ,a o kọ ọ: bi iwọ ba si fi ọkàn rẹ si 
1, IWỌO gbọn. 

33 Bi iwọ ba fẹ lati gbọ, iwọ o gbà oye: ati bi iwọ ba tẹ eti 
rẹ ba, iwọ o gbọn. 

34 Dúrò nínú ọpọlọpọ àwọn àgbà; ki o si faramọ ẹniti o 
gbọn. 

35 Múra láti gbọ gbogbo ọrọ Ọlọrun; má sì jẹ kí òwe òye 
bọ lọwọ rẹ. 

36 Ati bi iwọ ba ri amoye enia, tọ ọ lọ, ki o si Jẹ ki ẹsẹ rẹ ki 
o wọ àtẹsẹ ilẹkun rẹ̀. 

37 Jẹ kí ọkàn rẹ wà lòrí àwọn ìlànà Olúwa kí o sì máa ṣe 
àṣàrò nígbà gbogbo nínú àwọn òfin rẹ̀,YÔÒ fi ọkàn rẹ 
múlẹ̀,yôò sì fún ọ ní ọgbọn nípa ìfẹ ọkàn rẹ. 


ORÍ 7 


1 Máṣe ṣe ibi, bẹni ibi kì yio ṣe ba ọ. 

2 Lọ kuro lọdọ awọn alaiṣòtọ, ẹṣẹ yio si yipada kuro lọdọ 
Tẹ. 

3 Ọmọ mi, máṣe gbìn sori awọn kero aiṣododo, ki iwọ ki o 
má si ṣe ká wọn ni ìlọpo meje. 

4 Máṣe wá ọlá Oluwa, bẹni ki o máṣe wá itẹ ọlá lọdọ ọba. 

5 Máṣe da ara rẹ lare niwaju Oluwa; má si ṣogo nitori 
ọgbọn rẹ niwaju ọba. 

6 Máṣe wá onidajọ, ki o má si le mu ẹṣẹ kuro; ki iwọ ki o 
má ba bẹru oju awọn alagbara nigbakugba, ohun ikọsẹ li 
ọna iduro-ṣinṣin rẹ. 

7 Máṣe kọsẹ si ọpọlọpọ ilu, nigbana ni iwọ ki o máṣe rẹ ara 
rẹ silẹ lárin awọn enia. 

8 Máṣe dẹ̀ ẹṣẹ kan mọ ekeji; nitori ninu ọkan iwọ ki yio jẹ 
alaijiya. 

9 Máṣe wi pe, Ọlọrun yio bojuwò ọpọlọpọ ọrẹ-ẹbọ mi, ati 
nigbati mo ba rubọ si Ọlọrun Ọga-ogo, on o gbà a. 

10 Má ṣe rẹ̀wẹsì nígbà tí o bá n gbadura,má sì ṣe kọ láti ṣe 
àánú. 


11. Máṣe rẹrin enia lati rẹrin-ẹgan ninu kikoro ọkàn rẹ̀: 
nitori ẹnikan mbẹ ti o rẹ silẹ ti o si gbega. 

12 Máṣe pẹ̀te eke si arakunrin rẹ; bẹni ki o maṣe ṣe iru bẹ si 
Ọrẹ rẹ. 

13 Máṣe lò lati pa irọ kan: nitori àṣà rẹ kò dara. 

14 Má ṣe lo Ọrọ púpọ nínú ọpọlọpọ àwọn àgbàgbà, kí ẹ má 
sì ṣe àpẹ̀sẹ̀ púpọ nígbà tí ìwọ bá gbàdúrà. 

15. Ẹ máṣe korira iṣẹ alala, tabi iṣẹ-ọgbà, ti Ọga-ogo ti yàn. 
16 Máṣe ka ara rẹ larin ọpọlọpọ awọn ẹlẹṣẹ, ṣugbọn ranti 
pe ibinu kì yio pẹ. 

17 Rẹ̀ ara rẹ silẹ gidigidi: nitori ẹsan awọn enia buburu li 
iná ati kòkoro. 

18 Máṣe pààrọ ọrẹ rẹ sí rere lọnàkọnà; bẹni arakunrin olòtọ 
fun wura Ofiri. 

19 Máṣe kọ ọlọgbọn ati obinrin rere silẹ: nitoriti ore-ọfẹ rẹ̀ 
ga jù wura lọ. 

20 Bí é tilẹ jẹ pé ìránṣẹ rẹ fi ṣiṣẹ ní tòôtọ, ẹ bẹ̀ ẹ pé kì í ṣe 
ibi, bẹẹ ni ẹni tí fi gba ara rẹ̀ fún ọ pátápátá. 


21 Jẹ kí ọkàn rẹ fẹràn ọmọ-ọdọ rere,má sì jẹ kí ô ní òmìnira. 


22 Iwọ ni ẹran-ọsin bi? ma kiyesi wọn: bi nwọn ba si ṣe 
fun ẹ̀re rẹ, pa wọn mọ pẹlu rẹ. 

23 Iwọ ni ọmọ bi? kọ wọn, ki o si tẹ ọrùn wọn ba lati igba 
ewe wọn wá. 

24 Iwọ ni ọmọbinrin bi? Ma ṣọ ara wọn, má si ṣe fi ara rẹ 
ni inu-didùn si wọn. 

25 Fẹ ọmọbinrin rẹ, bẹni iwọ o si ṣe ọrọ ti o wúwo: ṣugbọn 
fi i fun ọkunrin oye. 

26 Iwọ ha li aya gẹgẹ bi ọkàn rẹ bi? máṣe kọ ọ silẹ: ṣugbọn 
máṣe fi ara rẹ fun obinrin imọlẹ. 

27 Fi gbogbo ọkàn rẹ bọwọ fún baba rẹ, má sì ṣe gbàgbé 
ìrora ìyá rẹ. 

28 Ranti pe lati ọdọ wọn li o ti bí ọ; ati bawo ni iwọ ṣe le 
san a fun wọn ni ohun ti nwọn ti ṣe fun ọ? 

29 Fi gbogbo ọkàn rẹ bẹru Oluwa, ki o si bọwọ fun awọn 
alufa rẹ. 

30 Fẹ ẹniti o fi gbogbo agbara rẹ da ọ, má si ṣe kọ awọn 
iranṣẹ rẹ silẹ. 

31. Bẹru Oluwa, ki o si bu ọla fun alufa; kí o sì fún un ní 
ìpín tirẹ̀, gẹgẹ bí a ti pàṣẹ fún ọ; akọso eso, ati ẹbọ ẹbi, ati 
ẹbun ejika, ati ẹbọ ìyasimimọ, ati akọso ohun mimọ. 

32 Ki o si nà ọwọ rẹ si talaka, ki ibukún rẹ ki o le pe. 

33 Ẹbun li oore-ọfẹ li oju gbogbo enia; ki o má si ṣe fi i silẹ 
fun awọn okú. 

34 Máṣe kùnà lati wà pẹlu awọn ti nsọkun, ki o si ṣọfọ pẹlu 
awọn ti nsọfọ. 

35 Máṣe lọra lati bẹ awọn alaisan wò: nitori eyi ni yio sọ Ọ 
di olufẹ. 

36 Ohunkohun ti iwọ ba mu li ọwọ, ranti opin, iwọ kì yio si 
ṣe aṣina lailai. 


ORÍ8 


1 Máṣe ba alagbara jà, ki iwọ ki o má ba ṣubu si ọwọ rẹ̀. 

2 Máṣe ba ọlọrọ Jà, ki o má ba rù ọ: nitoriti wura ti pa 
ọpọlọpọ run, o si ti yi ọkàn awọn ọba po. 

3 Máṣe fi enia ti o kún fun ahọn jà, má si ṣe kò igi jọ sori 
iná rẹ̀. 

4 Má ṣe bá aláìnírònú jẹ,kí ojú má baà ti àwọn baba nlá rẹ. 
5 Máṣe gàn ẹni ti o yipada kuro ninu ẹ̀ṣẹ, ṣugbọn ranti pe 
gbogbo wa li o yẹ fun ijiya. 

6 Máṣe bu ọlá fun enia li ogbologbo rẹ̀: nitoriti awọn 
ẹlomiran ninu wa ti di arugbo. 


7 Máṣe yọ nitori ọtá rẹ ti o tobi julọ ti kú, ṣugbọn ranti pe 
gbogbo wa ni a ku. 

8 Máṣe gàn Ọrọ awọn ọlọgbọn, ṣugbọn fi owe wọn mọ ara 
rẹ: nitori ninu wọn ni iwọ o ti kọ ẹkọ, ati bi o ṣe le ma sìn 
awọn enia nla ni irọra. 

9 Máṣe ṣàfẹri ọrọ awọn àgba: nitori nwọn pẹlu gbọ nipa 
awọn baba wọn, ati ninu wọn ni ki iwọ ki o kọ oye, ati lati 
fi idahun fun bi aini. 

10 Máṣe da ẹyín ẹlẹṣẹ, ki a má ba fi ọwọ iná rẹ sun ọ. 

11 Máṣe dide ni ibinu niwaju enia buburu, ki o má ba ba ni 
ibuba lati há ọ mọ ninu ọrọ rẹ. 

12 Máṣe win ẹni ti o lagbara jù ara rẹ lọ; nitori bi iwọ ba 
wín a, kà a bi o ti sọnù. 

13 Máṣe daduro jù agbara rẹ lọ: nitori bi iwọ ba ṣe 
onigbọwọ, ṣọra lati san a. 

14 Máṣe lọ si idajọ pẹlu onidajọ; nitoriti nwọn o ṣe idajọ 
fun u gẹgẹ bi ọlá rẹ. 

15 Má ṣe rin ìrìn-àjò kì í ṣe nípa ọnà pẹlú ẹni tí ô ní ìgboyà, 
kí ô má baà bàjẹ sí ọ: nítorí òun yÒò ṣe gẹgẹ bí ìfẹ ara rẹ, 
ìwọ yòò sì ṣẹ̀gbé pẹlú. rẹ̀ nípasẹ ìwà òmùgọ rẹ̀. 

16 Má ṣe gbìyànjú pẹlú ọkùnrin tí ô bínú, má sì bá a lọ sí 
ibi àdáni: nítorí ẹjẹ kò rí bẹẹ lôjú rẹ, níbi tí kò bá sì sí 
ìrànlọwọ, òun yòò ṣẹgun rẹ.17 Máṣe ba aṣiwẹ̀re sọrọ; nítorí 
kò lẹ̀ pa Ìmọràn mọ. 

18 Máṣe ṣe ohun ìkọkọ niwaju alejò; nítorí ìwọ kò mọ 
ohun tí yòò mú jáde. 

19. Máṣe ṣi ọkàn rẹ si olukuluku, ki o má ba fi ọgbọn yi 
san a fun ọ. 


ORÍ 9 


1 MAA ṣe ilara nitori aya àyà rẹ, má si ṣe kọ ọ ni ẹkọ 
buburu si ara rẹ. 

2 Máṣe fi ọkàn rẹ fun obinrin lati fi ẹsẹ le nkan rẹ. 

3 Máṣe bá panṣaga pàdé, kí o má baà bọ sínú ìdẹkùn rẹ. 

4 Máṣe lo ẹgbẹ obinrin ti iṣe akọrin pipọ, ki a má ba mu ọ 
pẹlu igbiyanju rẹ̀. 

5 Máṣe wo wundia, ki iwọ ki o má ba ṣubu nipa ohun ti o 
ṣe iyebiye ninu rẹ̀. 

6 Máṣe fi ọkàn rẹ fun awọn panṣaga, ki iwọ ki o má ba sọ 
ilẹ-iní rẹ nù. 

7 Máṣe wò yika rẹ ni ita ilu, má si ṣe rìn kiri ni arin rẹ̀. 

8 Pa oju rẹ kuro lara arẹwà obinrin, má si ṣe wo ẹwà 
ẹlomiran; nitori ọpọlọpọ li a ti fi ẹwa obinrin tan; nítorí pé 
nípa ẹ̀yí, ìfẹ ni jò bí iná. 

. ki ọkàn rẹ ki o má ba fà si ọdọ rẹ, ati nitori ifẹ rẹ ki iwọ ki 
o ṣubu sinu iparun. 

10 Máṣe kọ ọrẹ atijọ silẹ; nitorititun kò ṣe afiwe pẹlu rẹ̀: 
ọrẹ titun dabi ọti-waini titun; nigbati o ba gbô, iwọ o fi inu 
didun mu u. 

11 Máṣe ilara ogo ẹlẹṣẹ: nitori iwọ kò mọ ohun ti yio ṣe 
opin rẹ̀. 

12. Máṣe ni inu-didùn si ohun ti awọn enia buburu ni inu- 
didùn si; ṣugbọn ranti nwọn kì yio lọ laijiya si ibojì wọn. 

13 Mu ọ jina si ọkunrin na ti o li agbara lati pa; bẹni i iwọ ki 
yio ṣiyemeji ẹru ikú: bi iwọ ba si tọ ọ wá, máṣe ṣẹ, ki o má 
ba mu ẹmi rẹ lọ nisisiyi: ranti pe iwọ nlọ lárin okùn, ati pe 
iwọ nrìn lori odi ilu na. 

14 Bi o ti sunmọ bi iwọ ti le ṣe, ṣe akiyesi aladugbo rẹ, ki o 
si ba awọn ọlọgbọn sọrọ. 

15 Jẹ ki Ọrọ rẹ ki o wà pẹlu awọn ọlọgbọn, ati gbogbo ọrọ 
rẹ ninu ofin Ọga-ogo. 


16 Ki o si jẹ ki awọn olòtọ enia jẹ, ki nwọn si mu pẹlu rẹ; 
kí ògo rẹ sì wà nínú ìbẹrù Olúwa. 

17 Nitoripe ọwọ oniṣọna li a o yìn iṣẹ na: ati ọlọgbọn olori 
awọn enia nitori ọrọ rẹ̀. 

18 Énìyàn. tí n sọrọ burúkú léwu ní ìlú rẹ̀; ati ẹniti o yara 
ninu ọrọ rẹ li a o korira. 


ORÍ 10 


1 Ọlọgbọn onídàájọ yòò kọ àwọn ẹ̀nìyàn rẹ̀; ìṣàkòso 
ọlọgbọn ẹ̀nìyàn sì wà létòlétò dáradára. 

2 Gẹgẹ bi onidajọ awọn enia ti ri, bẹli awọn ijoye rẹ̀ ri; ati 
iru ọkunrin wo ni olori ilu na jẹ, bẹli gbogbo awọn ti ngbe 
inu rẹ̀. 

3 Alaimoye ọba pa awọn enia rẹ̀ run; ṣùgbọn nípa ọgbọn 
àwọn tí ô wà ní ipò àṣẹ ni a ô fi máa gbé ìlú náà. 

4 Agbára ayé nì bẹ lọwọ Olúwa,ní àsìkò yíò yòò fi ẹni tí ò 
ní ẹ̀rẹ̀ lé e lorí. 

5 Li ọwọ Ọlọrun li alafia enia mbẹ: ati lara akọwe ni yio fi 
ọlá rẹ̀ le. 

6 Máṣe jẹri ikorira si ẹnikeji rẹ nitori gbogbo ẹṣẹ; ki o si 
ma ṣe nkankan rara nipasẹ awọn iṣe ipalara. 

7 Iririra ni igberaga niwaju Ọlọrun ati enia: ati nipa mejeji 
li ẹnikan nṣe ẹṣẹ. 

8 Na nuyiwa mawadodo tọn, awugble, po adọkunnu lẹ po 
tọn wutu, ahọluduta lọ yin lilẹdogbedevomẹ sọn gbẹtọ de 
mẹ jẹ devo mẹ. 

9 Éṣe ti aiye ati €ru fi gberaga? Kò sí ohun búburú ju 
olòjúkòkòrò lọ: nítorí irú ẹni bẹẹ fi ẹ̀mí ara rẹ̀ hàn ní tà; 
nítorí pé nígbà tí ô wà láàyé, 6 ta ìfun rẹ dànù. 

10 Oníṣẹ̀gùn gé àrùn gígùn kúrò; ẹni tí ô bá sì jẹ ọba lòúnìí, 
yòò kú. 

11 Nitoripe nigbati enia ba kú, yio jogun ohun ti nrakò, ati 
ẹranko, ati kòkoro. 

12 Ipilẹṣẹ igberaga ni nigbati enia ba lọ kuro lọdọ Ọlọrun, 
ti ọkàn rẹ si yipada kuro lọdọ Ẹlẹda rẹ̀. 

13 Nitoripe igberaga ni ipilẹṣẹ ẹ̀ṣẹ, ẹniti o si ni i ni yio tú 
ohun irira jade: nitorina li Oluwa ṣe mu àjẹ̀jì iparun wá sori 
wọn, o si bì wọn ṣubu patapata. 

14 Oluwa ti wò itẹ awọn ọmọ-alade agberaga silẹ, o si ti 
gbe awọn onirẹlẹ soke ni ipò wọn. 

15 Oluwa ti fà gbòngbò awọn orilẹ-ẹ̀de agberaga tu, o si ti 
gbìn awọn onirẹlẹ si Ipò wọn. 

16 Oluwa bì awọn orilẹ-ẹ̀de awọn keferi ṣubu, o si pa wọn 
run de ipilẹ aiye. 

17 Ô ké ninu wọn, ô sì pa wọn run,ô sì mú kí ìrántí wọn 
dúpin ní ayé. 

18 A kò ṣe igberaga fun ọkunrin, bẹli a kò ṣe irunu irunu 
fun awọn ti a bi lati ọdọ obinrin wá. 

19 Awọn ti o bẹru Oluwa ni irugbìn ti o daju, ati awọn ti o 
fẹ ẹgbin ọlá: awọn ti kò ka ofin si ni irugbìn abùku ni; 
Àwọn tí nì rú òfin jẹ irúgbìn ẹtàn. 

20 Ninu awọn arakunrin li ẹniti iṣe olori li ọla; bẹni awọn ti 
o bẹru Oluwa li oju rẹ̀. 

21 Ibẹru Oluwa li o ṣaju ati gba aṣẹ: ṣugbọn agidi ati 
igberaga ni isonu rẹ̀. 

22 Iba ṣe ọlọrọ, ọlọla, tabi talakà, ogo wọn li ìbẹru Oluwa. 
23 Kò yẹ lati gàn talaka ti oye; bẹẹ ni kò rọrùn láti gbé 
ẹ̀nìyàn ẹlẹṣẹ ga. 

24 Awọn enia nla, ati awọn onidajọ, ati awọn alagbara, li a 
o bu ọla fun; sibẹ kò si ẹniti o tobi jù ẹniti o bẹru Oluwa lọ. 
25 Fun iranṣẹ na ti o gbọn ni ki nwọn ki o ṣe iṣẹ-iranṣẹ: 
ẹniti o ba si mọ kì yio ṣe ikorira nigbati a ba ṣe atunṣe rẹ̀. 


26 Máṣe jẹ ọlọgbọn àṣejù ni ṣiṣe iṣẹ rẹ; má si ṣe ṣògo ni 
igba ipọnju rẹ. 

27. Ẹniti o nṣe lálá, ti o si pọ li ohun gbogbo, sàn jù ẹniti 
nṣogo, ti kò si li onjẹ lọ. 

28 Ọmọ mi, yìn ọkàn rẹ logo ninu ìrẹlẹ, ki o si fi ọlá fun u 
gẹgẹ bi ọlá rẹ. 

29 Tani yio da ẹniti o ṣẹ si ọkàn ara rẹ lare? ati tani yio bu 
ọlá fun ẹniti o tàbùkù ẹmi ara rẹ̀? 

30 A bu ọla fun talaka nitori ọgbọn rẹ̀, ọlọrọ li a si bu ọla 
fun nitori ọrọ rẹ̀. 

31 Ẹniti a bu ọla fun ni talaka, melomelo ni ninu ọrọ? ati 
ẹniti o ṣe alaibọla ni ọrọ, melomelo ni ninu talaka? 


ORÍ 11 


1 ỌGBỌN a gbe ori ẹniti o rẹlẹ soke, a si mu u Joko larin 
awọn enia nla. 

2 Máṣe yìn enia nitori ẹwà rẹ̀; bẹni ki o má si korira enia 
nitori ìríra rẹ̀. 

3 oyin jẹ diẹ ninu iru awọn ti eṣinṣin; ṣugbọn eso rẹ li olori 
ohun didùn. 

4 Máṣe ṣogo nitori aṣọ ati aṣọ rẹ, má si ṣe gbe ara rẹ ga li 
ọjọ ọlá: nitori iṣẹ Oluwa iyanu, iṣẹ rẹ si pamọ lárin enia. 

5 Ọpọlọpọ awọn ọba ti joko lori ilẹ; ati eyi ti a ko ro nipa ti 
o ti wọ ade. 

6 Ọpọlọpọ awọn alagbara li a ti dojuti gidigidi; a sì fi àwọn 
ọlọlá lé àwọn ẹlòmíràn lọwọ. 

7 Máṣe dani lẹbi, ki iwọ ki o to wadi otitọ: tòẹ̀te ye e, ati 
lẹhin na ni ibawi. 

8 Máṣe dahùn ki iwọ ki o to gbọ ọran na: máṣe da enia 
duro li arin ọrọ wọn. 

9 Máṣe jà ni ọran ti kò kan ọ; má si ṣe Joko ni idajọ pẹlu 
awọn ẹlẹṣẹ. 

10 Ọmọ mi, máṣe da ọpọlọpọ ọran dá: nitori bi iwọ ba npọ 
ọ lọpọlọpọ, iwọ kì yio jẹ alaiṣẹ; bi iwọ ba si tẹle, iwọ ki yio 
ri, bẹni iwọ ki yio salà. 

11 Ẹnikan mbẹ ti o nṣiṣẹ, ti o si mu irora, ti o si yara, ti o si 
mbẹ lẹhin. 

12 Lẹẹkan sí i, ẹlòmíràn tún n bẹ tí ô lọra, tí ô sì nílò 
ìrànlọwọ, tí ô ṣe aláìní, tí ô sì kún fún òṣì; sibẹ oju Oluwa 
wò o fun rere, o si gbe e dide kuro ni ipò rẹ. 

13 O si gbé ori rẹ soke kuro ninu ipọnju; tobẹ ti ẹnu yà ọpọ 
awọn ti o ri i Si i. 

14 Aásìkí àti ìdààmú, ìyẹ̀ àti ikú, òṣì àti ọrọ, láti ọdọ Olúwa 
wá. 

15 Ọgbọn, ìmọ, ati oye ofin, ti Oluwa wá: lati ọdọ rẹ̀ wá ni 
ifẹ, ati ọna iṣẹ rere. 

16 Ìṣìnà àti òkùnkùn ní ìbẹrẹ wọn pẹlú àwọn ẹlẹṣẹ: ibi yòò 
sì ti gbô pẹlú wọn tí ògo yẹn wà nínú rẹ̀. 

17 Ẹbun Oluwa mbẹ lọdọ awọn olododo, oju-rere rẹ si mu 
alafia wá lailai. 

18. Ẹnikan wà ti o di ọlọrọ nipa ijakadi rẹ̀ ati kiko, eyi si ni 
ipin ẹ̀re rẹ̀. 

19. Bi o ti ṣe wipe, Emi ti ri isimi, nisisiyi li emi o ma jẹ 
ninu ẹrù mi nigbagbogbo; sibẹ kò mọ akoko ti yio de ba on, 
ati pe on gbọdọ fi nkan wọnni silẹ fun awọn ẹlomiran, ki o 
si kú. 

20 Duro ṣinṣin ninu majẹmu rẹ, ki o si ma ba ara rẹ̀ pọ, ki o 
si di arugbo ninu iṣẹ rẹ. 

21 Máṣe yà wọn si iṣẹ awọn ẹlẹṣẹ; ṣugbọn gbẹkẹle Oluwa, 
ki o si duro ninu lala rẹ: nitori ohun rọrun li oju Oluwa 
lojijì lati sọ talaka di ọlọrọ. 


22 Ibukún Oluwa mbẹ ninu ẹ̀re olododo, o si mu ibukún rẹ 
gbilẹ lojijì. 

23 Máṣe wipe, ẹ̀re kili o jẹ ninu iṣẹ-isin mi? ati ohun rere 
wo li emi o ni lẹhin-ọla? 

24 Lẹẹkansi, máṣe wipe, Mo ní ohun pipọ, mo si ní ohun 
pipọ; 

25 Li ọjọ alafia, igbagbe ipọnju mbẹ: ati li ọjọ ipọnju, ko si 
iranti alafia mọ. 

26 Nitoripe ohun rọrun fun Oluwa li ọjọ ikú lati san a fun 
enia gẹgẹ bi ọna rẹ̀. 

27. Ipọnju wakati kan mu enia gbagbe adùn: ati ni opin rẹ̀ 
li a o si fi iṣẹ rẹ hàn. 

28 Kò sí ẹni tí ô súre kí òô tò kú,nítorí pé a ôo mọ eniyan 
ninu àwọn ọmọ rẹ̀. 

29 Máṣe mu olukuluku wá sinu ile rẹ̀: nitori ẹlẹtan ni 
ọpọlọpọ ọkọ. 

30 Gẹgẹ bí adìyẹ tí a mú tí a sì fi pamọ sínú àgò,bẹẹ ni 
ọkàn àwọn agbéraga rí; ati bi amí, o nṣọna iṣubu rẹ. 

31 Nitoripe o ba ni ibuba, o si sọ ire di buburu, ati ninu 
ohun ti o yẹ, iyìn yio da ẹbi le ọ. 


32 Ninu itanpa iná li okiti ẹyín ti ràn: enia ẹlẹṣẹ si ba dẹ̀ ẹjẹ. 


33 Kiyesara enia buburu, nitoriti o nṣe buburu; ki on ki o 
má ba mu iphoro lailai wá sori rẹ. 

34. Gba alejò kan si ile rẹ, on o si yọ ọ lẹnu, yio si mu ọ 
kuro ninu ara rẹ. 


ORÍ 12 


1 NIGBATI iwọ o ṣe rere, mọ ẹniti iwọ nṣe e; nitorina a o 
dupẹ lọwọ rẹ fun awọn anfani rẹ. 

2 Ṣe rere fun enia mimọ, iwọ o si ri ẹsan; ati bi ko ba si ti 
ọdọ rẹ wá, sibẹ lati ọdọ Ọga-ogo Julọ. 

3 Ohun rere kò le tọ ọ wá, ti a nwọn ninu ibi nigbagbogbo, 
tabi fun ẹniti kò fun alms. 

4 Fi fun enia mimọ, má si ṣe ran ẹlẹṣẹ lọwọ. 

5 Ṣe rere fun u ti o jẹ kekere, ṣugbọn ki iwọ ki o máṣe fi 
fun awọn alaiṣẹ̀fẹ Ọlọrun: mu akara rẹ pada, ki o má si fi 
fun u, ki o má ba ṣe olori rẹ nitorina: nitori ki iwọ ki o gba 
ìlọpo meji buburu pupọ fun gbogbo rere ti iwọ o ṣe Si i. 

6 Nitori Ọga-ogo korira awọn ẹlẹṣẹ, yio si san ẹsan fun 
awọn enia buburu, yio si pa wọn mọ de ọjọ nla ijiya wọn. 

7 Fi fun ẹni rere, ma si ṣe ran ẹlẹṣẹ lọwọ. 

8 Ọrẹ li a kò le mọ li alafia: bẹni a kò le fi ọtá pamọ ninu 
ipọnju. 

9 Ninu alafia enia li a o banujẹ awọn ọta: ṣugbọn ninu 
ipọnju rẹ ani ọrẹ yio lọ. 

10 Máṣe gbẹkẹle ọtá rẹ lailai: nitori gẹgẹ bi ipata irin, bẹli 
ìwa-buburu rẹ ri. 

11 Bí ô tilẹ rẹ ara rẹ̀ sílẹ,tí ô sì wúlẹ,síbẹ kíyésára kí o sì 
ṣọra rẹ̀wọ yòò sì dàbí ẹni pé ìwọ ti nu ìwo ìWo,ÌWỌ YyÒÒ sì 
mọ pé a kò tíì pa ipata rẹ̀ nù pátápátá. 

12 Máṣe gbé e kalẹ li ẹba ọdọ rẹ, ki o má ba ṣe nigbati o ba 
bì ọ ṣubu, ki o má ba dide duro ni ipò rẹ; bẹni ki o máṣe jẹ 
ki o joko li ọwọ ọtún rẹ, ki o má ba wá igbà ijoko rẹ, ati 
iwọ nikẹhin ki o ranti ọrọ mi, ki a si fi ọ gún ọ. 

13 Tani yio ṣánu fun apanirun ti a fi ejò bu, tabi iru awọn ti 
o sunmọ ẹranko igbẹ? 

14. Bẹli ẹniti o tọ ẹlẹṣẹ lọ, ti o si ba a jẹ ninu ẹṣẹ rẹ̀, tani 
yio ṣánu? 

15 Fun igba diẹ on o ba ọ gbe, ṣugbọn bi iwọ ba bẹrẹ si 
ṣubu, on kì yio duro. 


16 Ọtá a fi ẹ̀te rẹ sọrọ didùn, ṣugbọn li ọkàn rẹ o rò bi yio ti 
sọ ọ sinu ihò: yio fi oju rẹ sọkun, ṣugbọn bi o ba ri àye, ẹjẹ 
kì yio tẹ ẹ lọrun. 

17 Bi ipọnju ba de ba ọ, iwọ o ri i nibẹ li akokò; bí ò tilẹ ṣe 
bí ẹni pé òun n ràn ọ lọwọ, ṣùgbọn ò òun yòò rẹ ọ. 

I$S$Onomì ori rẹ̀, yio si pàtẹwọ, yio si sọrọ kẹlẹkẹlẹ pupọ, 
yio si yi oju rẹ pada. 


ORÍ 13 


1 Ẹniti o ba farakàn ọdà li a o fi bàjẹ; ẹni tí ò bá sì ní ìrẹpọ 
pẹlú agbéraga, yòò dàbí rẹ̀. 

2 Máṣe di ẹrù jù agbara rẹ lọ nigbati iwọ wà; má si ṣe ni 
ìrẹpọ pẹlu ẹniti o li agbara ti o si li ọrọ JÙ ara rẹ lọ: nitori 
kini ìgò ati ìkòkò amọ ṣe fi ara wọn ṣọkan? nitori bi a ba lu 
ọkan si ekeji, a o fọ. 

3 Ọlọrọ ti ṣe àìdára, ṣùgbọn ô fì halẹ mọ ọn; 

4 Bi iwọ ba ṣe ẹ̀re rẹ, on o lò ọ: ṣugbọn bi iwọ kò ba ni 
nkankan, on o kọ ọ silẹ. 

5 Bi iwọ ba ni ohunkohun, on o si wà pẹlu rẹ: nitòtọ, yio sọ 
ọ di ihoho, kì yio si kánu nitori rẹ̀. 

6 Bi o ba ṣe alaini rẹ, yio tàn ọ, yio si rẹrin si ọ, yio si fi ọ 
ṣe ireti; yio sọ ọ li ẹwà, yio si wipe, Kili iwọ nfẹ? 

7 On o si dámu rẹ nipa onjẹ rẹ, titi on o fi mu ọ gbẹ lẹmeji 
tabi ẹẹmẹta, ati nikẹhin yio rẹrin ọ lati kẹgàn lẹhin na, 
nigbati o ba ri ọ, yio kọ ọ silẹ, yio si. mì ori rẹ si Ọ. 

8 Kiyesara ki a má tàn ọ jẹ, ki a si rẹ ọ silẹ ninu ayọ Tẹ. 

9 Bi ọkunrin alagbara ba pẹ̀ ọ, fà sẹhin, bẹli on o si pẹ̀ ọ. 

10 Iwọ máṣe tẹ ọ mọlẹ, ki a má ba mu ọ pada; má ṣe dúrò 
jìnnà, kí a má baà gbà ọ. 

11 Ipa ki a má ba ṣe dọgba fun u li ọrọ, ki o si gbà ọrọ pipọ 
gbọ: nitori pẹlu ọpọlọpọ ibaraẹnisọrọ ni yio dán ọ Wò, yio 
si rẹrin lori rẹ yio si jade àṣírí rẹ: 

12 Ṣugbọn pẹlu ìka ni yio kò ọrọ rẹ Jọ, kì yio si dasi ọ lati 
ṣe ọ ni ibi, ati lati fi ọ sinu tubu. 

13 Kiyesi, ki o si ṣọra gidigidi, nitori iwọ nrìn ninu ewu 
ìparun rẹ: nigbati iwọ ba gbọ nkan wọnyi, ji li orun rẹ. 

14 Fẹ Oluwa ni gbogbo aiye rẹ, ki o si kepẹ̀ e fun igbala rẹ. 
15. Gbogbo ẹranko ni ife bi tirẹ, ati olukuluku fẹ ọmọnikeji 
rẹ. 

16 Gbogbo ẹran-ara a da gẹgẹ bi irú rẹ̀, enia yio Si faramọ 
iru rẹ̀. 

17 Ìdàpọ wo ni ìkookò ní pẹlu ọdọ-agutan? bẹni ẹlẹṣẹ pẹlu 
olododo. 

18 Àdéhùn wo ni ô wà láàárín ìmàrà àti ajá? ati alafia wo li 
o wà lárin ọlọrọ ati talaka? 

19 Bi kẹtẹkẹtẹ igbẹ ti ri ijẹ kiniun ni ijù: bẹli ọlọrọ jẹ talaka 
run. 

20 Bi agberaga ti korira irẹlẹ: bẹli ọlọrọ korira talaka. 

21 Ọlọrọ kan ti o bẹrẹ si ṣubu li ọwọ awọn ọrẹ rẹ: ṣugbọn 
awọn ọrẹ rẹ li a tì ọkunrin talaka kan silẹ. 

22 Nigbati ọkunrin ọlọrọ ba ṣubu, o ha ọpọlọpọ awọn 
oluranlọwọ: o nsọrọ ohun ti a kò gbọdọ sọ, sibẹ awọn 
ọkunrin ṣe idalare rẹ̀: talaka na yọ, sibẹ nwọn ba a wi pẹlu; 
Ô fi ọgbọn sọrọ, kò sì lẹ̀ ní ààyò.23 Nigbati ọlọrọ ba sọrọ, 
olukuluku di ahọn rẹ̀, si wò o, ohun ti o wi, nwọn a gbé e 
ga soke si awọsanma: ṣugbọn bi talakà ba nsọ, nwọn a 
wipe, Tani eyi? bí ô bá sì ṣubú, wọn yòò ràn án lọwọ láti bì 
í ṣubú. 

24 Ọrọ ṣe rere fun ẹniti kò li ẹṣẹ, ati pe òṣì ni buburu li ẹnu 
enia buburu. 

25 Aiya enia a ma yi oju rẹ pada, iba ṣe fun rere tabi fun 
buburu: aiya-didùn a si mu oju dùn. 


26 Oju inu didùn li àmi ọkàn ti o wà li alafia; ati wiwa jade 
ninu owe jẹ iṣẹ agara ti inu. 


ORÍ 14 


1 Ibukún ni fun ọkunrin na ti kò fi ẹnu rẹ̀ yọ, ti a kò si fi 
ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ gún rẹ̀. 

2 Ìbùkún ni fún ẹni tí ẹrí ọkàn rẹ kò dá a lẹbi, tí kò sì ṣubú 
kúrò nínú ìrẹ̀tí rẹ nínú Olúwa. 

3 Ọrọ kò dara fun alaimọ: kili o si ṣe ilara enia fi owo ṣe? 

4 Ẹniti o ba kò ara rẹ̀ Jọ nipa defrauding ọkàn ara rẹ̀ jọ fun 
awọn ẹlomiran, ti yio na awọn ẹrù rẹ̀ ni ìjà. 

5 Ẹniti o ṣe buburu si ara rẹ̀, tani yio ṣe rere fun? kò ní ní 
inú dídùn sí ohun-ìní rẹ̀. 

6 Kò si ẹniti o buru jù ẹniti nṣe ilara ara rẹ̀; ẹ̀yí sì jẹ ẹsan 
ìwà búburú rẹ. 

7 Bi o ba si ṣe rere, on li aimọ; ati nikẹhin on o sọ ìwa- 
buburu rẹ̀. 

8 Oju buburu ni ilara; o yi oju rẹ̀ pada, o si korira enia. 

9 Oju olojukokoro kì yio tẹ oju rẹ lọrùn; ẹ̀ṣẹ enia buburu si 
mu ọkàn rẹ gbẹ. 

10 Oju buburu njowu onjẹ rẹ, o si jẹ alara ni ibi tabili rẹ̀. 

11 Ọmọ mi, gẹgẹ bi agbara rẹ, ṣe rere fun ara rẹ, ki o si fi 
Oluwa li ọrẹ-ẹbọ rẹ̀. 

12 Rántí pé ikú kì yòò pẹ ní dídé,àti pé a kò fi májẹmú 
ibojì hàn ọ. 

13 Ṣe rere fun ọrẹ rẹ ki o to kú, ati gẹgẹ bi agbara rẹ, nà 
ọwọ rẹ ki o si fi fun u. 

14 Máṣe fi ara rẹ jẹ li ọjọ rere na, má si ṣe jẹ ki ipa ifẹ inu 
rere bò ọ mọlẹ. 

15 Iwọ ki yio ha fi iṣẹ rẹ silẹ fun ẹlomiran bi? ati awọn iṣẹ 
rẹ lati fi keké pín? 

16 Fifun, ki o si mu, si yà ọkàn rẹ si mimọ; nitoriti kò si 
wiwa adùn ni isa-okú. 

17 Gbogbo ẹran-ara li o gbòô bi aṣọ: nitoriti majẹmu li 
àtetekọṣe ni, Iwọ o kú ikú. 

18 Bi ti ewe tutù lori igi ti o 'nipọn, diẹ ṣubu, omiran si 
dàgba; bẹẹ ni ìran ẹran-ara àti ẹjẹ rí, ọkan n bọ wá sí òpin, 
a sì bí òmíràn. 

19 Gbogbo iṣẹ li o jẹrà, o si run; 

20 Ibukún ni fun ọkunrin na ti nfi ọgbọn ṣe àṣàrò ohun rere, 
ti o si nsọrọ ohun mimọ nipa oye rẹ. 

21. Ẹniti o rò ọna rẹ li aiya rẹ yio si ni oye pẹlu ninu aṣiri 
rẹ̀. 

22 Máa tọ ọ lẹyìn bí ẹni tín tọpasẹ,kí o sì lúgọ ní ọnà rẹ̀. 

23 Ẹniti o farapamọ ni ẹnu ferese rẹ̀ yio si gbọ li ẹnu-ọna rẹ̀ 
pẹlu. 

24 Ẹniti o ba sùn nitosi ile rẹ̀ yio si so ẹ̀ẹ̀kàn mọ ogiri rẹ̀ 
pẹlu. 

25 On o si pa agọ rẹ si sunmọ ọdọ rẹ̀, yio si wọ si ibujoko 
nibiti ohun rere gbé wà. 

26 YO0o fi àwọn ọmọ rẹ̀ si abẹ àgọ rẹ̀,yòo sì sùn lábẹ ẹka rẹ̀. 
27 Nipasẹ rẹ li a o fi bò o mọ, ati ninu ogo rẹ̀ li on o ma 
gbe. 


ORÍ 15 


1 Ẹniti o bẹru Oluwa yio Ṣe rere, ati ẹniti o mọ ofin yio ri i 
gbà. 

2 Ati bi iya ni yio pade rẹ, yio si gbà a bi aya ti a iyawo ti a 
wundia. 

3 On o fi onjẹ oye bọ ọ, yio si fun u li omi ọgbọn mu. 


4 A o duro lori rẹ̀, a kì yio si ṣi i; nwọn o si gbẹkẹle e, oju 
kì yio si tì wọn. 

5 On o si gbé e ga jù awọn aladugbo rẹ̀ lọ, ati li àrin ijọ ni 
yio yà ẹnu rẹ̀. 

6 On o ri ayọ ati ade ayọ, yio si mu u jogún orukọ 
ainipẹkun. 

7 Ṣugbọn awọn aṣiwere enia kì yio de ọdọ rẹ, bẹli awọn 
ẹlẹṣẹ kì yio ri 1. 

8 Nítorí pé ô jìnnà sí ìgbéraga,bẹẹ ni àwọn tí fì purọ kò lẹ̀ 
ranti rẹ̀. 

9 Ìyìn kò yẹ lẹnu ẹlẹṣẹ̀,nítorí kì í ṣe ti Olúwa ni ô rán an. 

10 Nitoripe li ọgbọn li a o fi yìn iyìn, Oluwa yio si ṣe rere 
fun u. 

11 Iwọ máṣe wipe, Nipasẹ Oluwa li mo ti ṣubu: nitoriti IWỌ 
kò yẹ lati ṣe ohun ti on korira. 

12 Iwọ máṣe wipe, On li o mu mi ṣìna: nitoriti kò ṣe alaini 
ọkunrin ẹlẹṣẹ nì. 

13 Oluwa korira gbogbo ohun irira; àwọn tí ô bẹ̀rù Ọlọrun 
kò sì fẹ̀ràn rẹ̀. 

14 On tikararẹ ti dá enia lati ipilẹṣẹ wá, o si fi i silẹ li ọwọ 
ìgbimọ rẹ̀; 

15 Bi iwọ ba fẹ, lati pa ofin mọ, ati lati ṣe otitọ itẹwọgbà. 
16 O ti fi iná ati omi si iwaju rẹ: nà ọwọ rẹ si bi iwọ ba fẹ. 
17 Niwaju enia ni ìye ati ikú; ai bio ba wù u li ao fi fun u. 
18 Nitoripe ọgbọn Oluwa pọ, o si pọ li agbara, o si ri ohun 
gbogbo. 

19 Oju rẹ si mbẹ lara awọn ti o bẹru rẹ, o si mọ gbogbo iṣẹ 
enia. 

20 Kò pàṣẹ fún ẹnikẹni láti ṣe búburú, bẹẹ ni kò fi àṣẹ fún 
ẹnikẹni láti dẹṣẹ. 


ORÍ 16 


1 MAṣe fẹ ọpọlọpọ ọmọ alailere, bẹni ki o má si ṣe dùn si 
ọmọ alaiwa-bi-Ọlọrun. 

2 Bí wọn tilẹ pọ sí i, má ṣe yọ sí wọn, bí kò ṣe pé ìbẹ̀rù 
Olúwa wà pẹlú wọn. 

3 Iwọ máṣe gbẹkẹle ẹmi wọn, bẹ̀ni ki o má si ṣe fiyesi 
ọpọlọpọ wọn: nitori ẹniti o ṣe olododo san jù ẹgbẹrun lọ; ô 
sì sàn láti kú láìní ọmọ ju láti ní àwọn aláìwà-bí-Ọlọrun lọ. 
4 Nitoripe nipasẹ ẹniti oye li a o fi kún ilu na: ṣugbọn awọn 
ibatan enia buburu yio di ahoro kánkán. 

si Ọpọlọpọ iru nkan wọnyi ni mo ti fi oju mi ri, eti mi si ti 
gbọ ohun ti o tobi jù iwọnyi lọ. 

6 Ninu ijọ enia buburu li a o fi iná jò; àti ní orílẹ-ẹ̀dẹ̀ ọlọtẹ, 
ìbínú ti jôná. 

7 A kò tù ú sí àwọn òmìrán àtijọ,tí wọn ṣubú nínú agbára 
òmùgọ wọn. 

8 Bẹni kò da ibi ti Loti ṣe atipo si, ṣugbọn o korira wọn 
nitori igberaga wọn. 

9 Kò ṣàánú àwọn ẹ̀nìyàn ẹ̀gbé tí a kò lọ nínú ẹ̀ṣẹ wọn. 

10 Tabi awọn ẹgbẹta ọkẹ ẹlẹsẹ, ti a kojọ ni lile ọkàn wọn. 
11 Bi ẹnikan ba si wà ninu awọn enia olorikunkun, ẹnu yà 
a bi o ba bọ li aiyajiya: nitoriti anu ati ibinu mbẹ lọdọ rẹ̀; fu 
li agbara lati dariji, ati lati tú ibinu jade. 

12 Bi ánu rẹ ti tobi, bẹli ibawi rẹ pẹlu: o nṣe idajọ enia 
gẹgẹ bi iṣẹ rẹ 

13 Awọn ẹlẹṣẹ kì yio bọ ninu ikogun rẹ: ati siru olododo kì 
yio daku. 

14. Ẹ ṣe ọna fun olukuluku iṣẹ aanu: nitori olukuluku ni yio 
ri gẹgẹ bi iṣẹ rẹ. 

15 Oluwa mu Farao le, ki o má ba mọ ọ, ki a le mọ iṣẹ 
agbara rẹ̀ fun aiye. 


16 Anu Re han fun gbogbo eda; o si ti fi adamant ya imọlẹ 
rẹ kuro ninu òkunkun. 

17 Iwọ máṣe wipe, Emi o fi ara mi pamọ kuro lọdọ Oluwa: 
ẹnikan ha le ranti mi lati oke wá? A kì yio ranti mi lárin 
ọpọlọpọ enia: nitori kili ọkàn mi wà ninu iye awọn ẹda ti o 
ni ailopin? 

18 Kiyesi i, ọrun, ati ọrun awọn ọrun, ibú, ati aiye, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu rẹ, yio mì nigbati on o bẹwo. 

19 Awọn oke-nla pẹlu ati ipilẹ aiye mì pẹlu ìwariri, nigbati 
Oluwa ba wò wọn. 

20 Ko si aiya ti o le ro nkan wọnyi ti o yẹ: ati tani le mọ 
ọna rẹ̀? 

21 O jẹ iji ti ẹnikan ko le ri: nitori pupọ julọ iṣẹ rẹ ni o 
pamọ. 

22 Tali o le kede iṣẹ idajọ rẹ̀? tabi tani le farada wọn? 
nitoriti majẹmu rẹ jìna rére, idanwo ohun gbogbo si mbẹ li 
opin. 

23 Ẹniti o ba fẹ oye yio ronu ohun asan: aṣiwere enia ti o si 
ṣe aṣiṣe awọn aṣiwere. 

24 Ọmọ mi, fetisi ti emi, ki o si kọ ìmọ, ki o si fi ọkàn rẹ 
kiyesi ọrọ mi. 

25 Emi o fi ẹkọ hàn li òṣuwọn, emi o si sọrọ ìmọ rẹ ni(Òtọ. 
26 A ṣe iṣẹ Oluwa ni idajọ lati ibẹrẹ: ati lati igba ti o ti ṣe 
wọn o sọ awọn ẹya ara rẹ nù. 

27 O ṣe iṣẹ rẹ̀ li ọṣọ lailai, ati lọwọ rẹ̀ li olori wọn wà lati 
irandiran: nwọn kò ṣiṣẹ, bẹni agara kò rẹ wọn; bẹni nwọn 
kò dẹkun iṣẹ wọn. 

28 Kò sí ọkan nínú wọn tí ô dí ẹlòmíràn lọwọ,wọn kì yòò sì 
ṣàìgbọràn sí Ọrọ rẹ̀. 

29 Lẹyìn ẹ̀yí, Olúwa bojú wo ayé,ô sì fi ìbùkún rẹ kún inú 
rẹ̀. 

30 O fi onirúru ohun alaye li o fi bo oju rẹ̀; nwọn o si tun 
pada sinu rẹ̀. 


ORÍ 17 


1 Olúwa dá ẹ̀nìyàn láti inú ayé,ô sì tún sọ ọ padà sínú rẹ̀. 

2 O si fun wọn li ọjọ diẹ, ati igba diẹ, ati agbara lori ohun ti 
o Wa ninu rẹ. 

3 Ô fi agbára fi agbára fún wọn lọtọ,ô sì ṣe wọn gẹgẹ bí 
àwòrán rẹ. 

4 Ki o si fi iberu enia sori gbogbo ẹran-ara, o si fi ijọba fun 
u lori ẹranko ati ẹiyẹ. 

5 Wọn gba iṣẹ márùn-ún tí Olúwa ṣe, Òò sì fún wọn ní òye 
ní ipò kẹfà, àti ní ọrọ keje, olùtumọ àwọn ìrònú rẹ. 

6 Imọran, ati ahọn, ati oju, ati eti, ati ọkàn li o fi oye wọn. 

7 O si fi ìmọ oye kún wọn, o si fi rere ati buburu hàn wọn. 
8 Ô gbé ojú rẹ̀ lé ọkàn wọn,kí ô lẹ̀ fi títôbi iṣẹ rẹ hàn wọn. 

9 O fi wọn fun ogo ninu iṣẹ iyanu rẹ lailai, ki nwọn ki o le 
ma fi oye hàn iṣẹ rẹ̀. 

10 Àwọn àyànfẹ yòò sì yin orúkọ mímọ rẹ. 

1I Lẹyìn ẹ̀ ẹ̀yí, 0 fún wọn ní ìmọ, àti òfin ì ìyẹ̀ gẹgẹ bí ogún. 

12 Ô bá wọn dá majẹmu ayérayé, ô sì fi ìdájọ. rẹ hàn wọn. 

13 Oju wọn si ri ọlanla ogo rẹ, eti wọn si gbọ ohùn ogo rẹ̀. 
14 O si wi fun wọn pe, Ẹ ma ṣọra fun gbogbo aiṣododo; Ò 
sì pàbÁ fún olúkúlùkù ẹ̀nìyàn nípa ti aládùúgbò r/E. 

15 Ọna wọn mbẹ niwaju rẹ̀ nigbagbogbo, kì yio si pamọ 
kuro li oju rẹ̀. 

16 Olukuluku enia lati igba ewe rẹ wá li a ti fi fun ibi; bẹẹ 
ni wọn kò lẹ̀ sọ ọkàn ẹran ara fún ara wọn bí òkúta. 

17 Nitoripe li ipin awọn orilẹ-ẹ̀de gbogbo aiye li o fi ṣe 
olori lori gbogbo enia; ṣugbọn Israeli ni ipín ti Oluwa: 


18 Ẹniti iṣe akọbi rẹ, o nfi ibawi bọ, ti o si nfi ìmọlẹ ifẹ rẹ̀ 
fun u, kò kọ ọ silẹ. 

19 Nitorina gbogbo iṣẹ wọn dabi Ôrun niwaju rẹ̀, ati oju rẹ̀ 
nigbagbogbo lori ọna wọn nigbagbogbo. 

20 Kò sí ìkankan nínú ìwà àìṣòdodo wọn tí Ô pamọ fún 
un,ṣùgbọn gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn wà níwájú Olúwa 

21 Ṣùgbọn Olúwa ní oore-ọfẹ, tí ô sì mọ iṣẹ ọwọ rẹ, kò fi 
wọn sílẹ bẹẹ ni kò kọ wọn sílẹ, ṣùgbọn ô dá wọn sí. 

22 Ọrẹ-anu enia dabi ẹ̀didi-àmi lọdọ rẹ̀, on o si pa iṣẹ rere 
enia mọ bi ipọn oju, yio si fi ironupiwada fun awọn 
ọmọkunrin ati ọmọbinrin rẹ̀. 

23 Lẹyìn náà, yôò dìde, yòò sì san án fún wọn, yòò sì san 
ẹsan wọn lé wọn lérí. 

24 Ṣùgbọn àwọn tí ô ronú pìwà dà, ô yọnda fún wọn láti 
padà, ô sì tu àwọn tí kò ṣe sùúrù nínú. 

25 Pada si Oluwa, ki o si kọ ẹ̀ṣẹ rẹ silẹ, gbadura niwaju rẹ̀, 
ki iwọ ki o si dínkù. 

26 Yipada si Ọga-ogo julọ, ki o si yipada kuro ninu 
aiṣedede: nitori on o mu ọ jade kuro ninu òkunkun sinu 
imọlẹ ilera, ki o si korira rẹ irira gidigidi. 

27 Tani yio yìn Ọga-ogo ni isà-okú, ni ipò awọn ti o wà 
laye, ti nwọn si ma dupẹ? 

28 Ìdúpẹ ṣẹ̀gbé nínú òkú,bí ẹni pé lọdọ ẹni tí kò sí,alààyé tí 
ô yẹ̀ kooro ní ọkàn yòò yin Olúwa. 

29 Bawo ni iṣeun-ifẹ Oluwa Ọlọrun wa ti tobi to, ati ànu rẹ̀ 
si awọn ti o yipada si i ninu ìwa-mimọ! 

30 Nítorí ohun gbogbo kò lẹ̀ wà nínú ẹ̀nìyàn, nítorí ọmọ 
ẹ̀nìyàn kì í ṣe àìkú. 

31 Kí lò tàn ju oòrùn lọ? sibẹ imọlẹ rẹ̀ a kuna; ati ẹran-ara 
ati ẹjẹ yoo ro ibi. 

32 O nwo agbara giga ọrun; ati gbogbo enia jẹ kiki aiye ati 
ẹ̀ru. 


ORÍ 18 


I Eni ti o mbe laye laelae Ti da ohun gbogbo ni 
gbogbogboo. 

2 Oluwa nikanṣoṣo li olododo, kò si si ẹlomiran bikoṣe on; 
3 Ẹniti o fi ọwọ ọwọ rẹ ṣe akoso aiye, ti ohun gbogbo si 
npa ifẹ rẹ mọ: nitori on li Ọba ohun gbogbo, nipa agbara rẹ, 
o npín ohun mimọ lárin wọn kuro ninu aimọ. 

4 Tali o fi agbara fun lati ma ròhin iṣẹ rẹ̀? tani yio si mọ iṣe 
ọlọla rẹ̀? 

5 Tani yio ka iye agbara ọlanla rẹ̀? ati tani yio si sọ anu rẹ̀ 
Jade pẹlu? 

6 Ní ti àwọn iṣẹ ìyanu Olúwa,kò sí ohun tí a lẹ̀ gbà lọwọ 
wọn;bẹẹ ni a kò gbọdọ fi ohun kan sí wọn;bẹẹ ni a kò lẹ̀ rí 
ilẹ wọn. 

7 Nigbati enia ba ṣe, nigbana li o bẹrẹ si; nigbati o ba si 
kuro, nigbana yio ma ṣiyemeji. 

8 Kili enia, ati kili o nṣe iranṣẹ rẹ̀? Kí ni ẹ̀rẹ̀ rẹ, kí sì ni ibi 
rẹ? 

9 Iye ọjọ ẹ̀nìyàn jù lọ jẹ ọgọrùn-ún ọdún. 

10 Bi ikán omi si okun, ati okuta-okú ni akawe iyanrin; 
bẹni ẹgbẹrun ọdun si awọn ọjọ aiyeraiye. 

11 Nitorina Ọlọrun ṣe suuru fun wọn, o si tú ánu rẹ̀ jade 
sori wọn. 

12 O si ri o si woye ibi ni opin wọn; nítorí náà ô mú kí 
àánú rẹ̀ di púpọ. 

13 Anu enia mbẹ si ẹnikeji rẹ̀; ṣugbọn ánu Oluwa mbẹ lara 
gbogbo ẹran-ara: o ibaniwi, o si tọ, o si nkọ, o si tun mu 
pada, gẹgẹ bi oluṣọ-agutan agbo-ẹran rẹ̀. 


14 O ṣánu fun awọn ti o gbà ibawi, ti nwọn si nwá idajọ rẹ̀ 
gidigidi. 

15 Ọmọ mi, máṣe ba iṣẹ rere rẹ jẹ, má si ṣe lo ọrọ aibalẹ 
nigbati iwọ ba fi fun ohunkohun. 

16 Ṣe ìri kì yio ha mú ôru bi? bẹẹ náà ni ọrọ kan sàn ju 
ẹ̀bùn lọ. 

17 Kíyẹ̀sí i, ọrọ kò ha sàn ju ẹbùn lọ? ṣugbọn awọn mejeeji 
wa pẹlu olore-ọfẹ. 

18 Aṣiwẹ̀re ni yio gbé soke churlishly, ẹbun ilara si jẹ oju.. 
19 Kọ ẹkọ ṣaaju ki o to sọrọ, ki o si lo physick tabi lailai o 
ṣaisan. 

20 Ṣáájú ìdájọ, yẹ ara rẹ wò,ní ọjọ ìbẹwò ìwọ ô sì rí àánú. 
21 Rẹ̀ ara rẹ sílẹ kí o tô ṣàìsàn,àti ní àkòkò ẹ̀ṣẹ, fi 
ìrònúpìwàdà hàn. 

22 Máṣe jẹ ki ohunkohun di ọ lọwọ lati san ẹjẹ rẹ li akokò, 
má si ṣe pẹ titi ikú, ki a le da ọ lare. 

23 Ki iwọ ki o to gbadura, mura silẹ; ki o má si ṣe bi ẹniti o 
dan Oluwa wò. 

24 Ronú ìbínú tí yéò dé nígbẹ̀yìn,àti àkòkò ẹ̀san,nígbà tí 
yòò yí ojú rẹ̀ padà. 

25 Nigbati iwọ ba yòú, ranti ìgba ebi: ati nigbati iwọ ba di 
ọlọrọ, ro ÒṣṢi ati aini. 

26 Láti òwúrọ títí di ìrọlẹ ọjọ náà yòò yí padà; 

27 Ọlọgbọn enia yio bẹ̀ru ninu ohun gbogbo, ati li ọjọ ẹṣẹ, 
on o ṣọra fun ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn aṣiwẹ̀re kì yio kiyesi ìgba. 


28 Gbogbo enia oye li o mọ ọgbọn, yio si ma yìn ẹniti o ri i. 


29 Awọn ti o ni oye ni ọrọ di ọlọgbọn pẹlu, nwọn si nsọ 
owe nla jade. 

30 Máṣe tọ ifẹkufẹ rẹ lọ, ṣugbọn pa ara rẹ mọ kuro ninu 
ifẹkufẹ rẹ. 

31 Bi iwọ ba fi ọkàn rẹ li ifẹ ti o wù u, on o sọ ọ di ẹrin si 
awọn ọta rẹ ti ngàn ọ. 

32 Má ṣe dùn mọ ìdùnnú rere púpọ, bẹẹ ni kí a má so mọ 
ìdùnnú rẹ̀. 

33 Ẹ má ṣe ṣe alábẹwò nípa àsẹ̀ nígbà tí ẹ bá yá, nígbà tí ẹ 
kò bá ní ohunkôhun nínú àpamọwọ yín: nítorí ẹ n dúrò de 
ẹmí ara yín, kí ẹ sì máa sọrọ lé e lòrí. 


ORÍ 19 


1 Enia alagbaṣe ti A fi fun ọti-waini kì yio di ọlọrọ: ati ẹniti 
o ngàn ohun kekere yio ṣubu ni diẹ diẹ. 

2 Ọtí-waini ati obinrin yòo mú kí àwọn olòye ṣubú; 

3 Òkòkò ati kòkòrò yôo jogún rẹ̀,a ôo sì mú alágbára 
eniyan lọ. 

4 Ẹniti o ba yara lati fi iyin ṣe alayiye; ẹniti o ba si ṣẹ yio si 
ṣẹ si ọkàn ara rẹ. 

5 Tani o ni idunnu ninu iwa-buburu ni a o da lẹbi: ṣugbọn 
ẹniti o ba tako igbadun crowneth aye rẹ. 

6 Ẹniti o le ṣe akoso ahọn rẹ yio yẹ̀ li aini ìja; ẹni tí ô bá sì 
kòrìíra ọrọ àsọjáde, ibi kò ní sí. 

7 Máṣe sọ eyi ti a sọ fun ọ fun ẹlomiran, ati pe iwọ kì yio ri 
ibi ti o buru jù. 

8 Iba ṣe fun ọrẹ tabi ọta, ẹ máṣe sọrọ ẹmi ẹlomiran; ati pe 
bi iwọ ba le ṣe laisi ẹ̀ṣẹ, máṣe fi wọn hàn. 

9 Nitoriti o gbọ, o si kiyesi ọ, nigbati akokò ba de on o 
korira rẹ. 

10 Bi iwọ ba ti gbọ ọrọ kan, jẹ ki o kú pẹlu rẹ; ki o si ṣe 
igboiya, kì yio ya ọ. 

11 Aṣiwére li ọrọ rọbí, bi obinrin ti nrọbi ọmọ. 

12 Bi ọfa ti o lẹmọ itan enia, bẹli ọrọ ninu ikùn aṣiwẹ̀re. 

13 Sọ fun ọrẹ rẹ̀, bọya kò ṣe e: bi o ba si ti ṣe e, ki o máṣe 
ṣe e mọ. 


14 Sọ fun ọrẹ rẹ, bọya kò ti sọ ọ: bi o ba si ni, ki o máṣe sọ 
ọ mọ. 

15 Máa kìlọ fún ọrẹ rẹ̀: 'nítorí ọpọlọpọ ìgbà ni Ọrọ ẹgàn 
ni,má sì ṣe gba gbogbo ìtàn gbọ. 

l6 Ẹnikan mbẹ ti o yọ ninu ọrọ rẹ̀, ṣugbọn kì iṣe lati ọkàn 
rẹ̀ wá; ati tani ẹniti kò fi ahọn rẹ ṣẹ̀? 

17 Máa kìlọ fún aládùúgbò rẹ kí o tò halẹ mọ ọn; ki o má si 
binu, fi àye fun ofin Ọga-ogo. 

18 Ìbẹ̀rù Olúwa ni ìgbésẹ àkọkọ láti jẹ ìtẹwọgbà lọdọ 
rẹ̀,ọgbọn sì gba ìfẹ rẹ̀. 

19 Ìmọ àwọn òfin Olúwa ni ẹkọ ìyẹ̀: àwọn tí ô bá sì ṣe 
ohun tí ô wù ú yòò gba ẹ̀so igi àìkú. 

20 Ibẹru Oluwa li ọgbọn gbogbo; ati ninu ọgbọn gbogbo ni 
imuṣẹ ofin wà, ati ìmọ agbara rẹ̀. 

21 Bi ọmọ-ọdọ kan ba wi fun oluwa rẹ̀ pe, Emi kì yio ṣe bi 
o ti wù ọ; bí ô tilẹ ṣe lẹyìn náà, inú bí ẹni tí fì tọjú rẹ. 

22 ìmọ ìkà kì í ṣe ọgbọn,bẹẹ̀ ni ìmọ àwọn ẹlẹṣẹ kì í ṣe 
ọgbọn nígbà kan rí. 

23 Iwa-buburu mbẹ, ati ohun irira; òmùgọ sì nì bẹ tí ô fẹ ní 
ọgbọn. 

24. Ẹniti o li oye kekere, ti o si bẹru Ọlọrun; o san JÙ ẹniti o 
li ọgbọn pipọ, ti o si nrú ofin Ọga-ogo kọja lọ. 

2 Ọgbọn àrékéreẹkẹ̀ wà, òun náà sì ni àìṣòdodo; ẹnikan si 
mbẹ ti o yipada si apakan lati mu idajọ hàn; ọlọgbọn enia si 
mbẹ ti o nṣe idalare ni idajọ. 

26 Enia buburu kan mbẹ ti o fi ibinujẹ kọ ori rẹ̀; ṣùgbọn ní 
inú ô kún fún ẹ̀tàn; 

27 Gbígbé ojú rẹ̀ kalẹ, tí ò sì n ṣe bí ẹni pé kò gbọ: níbi tí a 
kò ti mọ ọ, yòò ṣe ọ ní ibi kí ìwọ tò mọ. 

28 Ati nitori aini agbara, o di alọlọwọ lati dẹṣẹ, ṣugbọn 
nigbati o ba ni aye, yoo ṣe buburu. 

29 A le fi oju rẹ̀ mọ enia, ati ẹniti oye li oju rẹ̀, nigbati iWỌ 
ba pade rẹ̀. 

30 Aṣọ enia, ati ẹrin pupọju, ati ìrin, fi ohun ti o jẹ hàn. 


ORÍ 20 


1 Ibawi kan mbẹ ti kò dara: pẹlu, ẹnikan di ahọn rẹ̀ mọ, on 
si gbọn. 

2 O sàn jù lati tun ẹtẹ ṣe, jù ki o binu ni ìkọkọ: ẹniti o ba si 
Jẹwọ ẹbi rẹ̀ lhiao pa mọ kuro ninu ipalara. 

3 Bawo ni o ti dara to, nigbati a ba ba ọ wi, lati fi 
ironupiwada hàn! nítorí bẹẹ ni ìwọ ôo bọ lọwọ ẹṣẹ àfẹsọnà. 
4 Gẹgẹ bí ìfẹkúfẹẹ ìwẹfà láti sọ wúndíá di òdòdé; bẹni ẹniti 
o fi ìwa-agbara ṣe idajọ. 

53 Ẹnikan wà ti o pa. ipalọlọ mọ, ti a si ri li ọgbọn: ati 
omiran nipa ọpọlọpọ ọpọlọpọ ọpọlọpọ 

6 Ẹnìkan di ahọn rẹ mú,nítorí kò ní ìdáhùn; 

7 Ọlọgbọn enia yio di ahọn rẹ̀ mú titi yio fi ri anfani: 
ṣugbọn babbler ati aṣiwẹ̀re kì yio ka akoko. 

8 Ẹniti o ba lo ọpọlọpọ ọrọ li a o korira; ati ẹniti o ba gba 
aṣẹ fun ara rẹ ni a o korira. 

9 Elese kan mbẹ ti o ni rere ninu ohun buburu; ere kan si 
mbẹ ti o yipada si isonu. 

10 Ẹbun kan mbẹ ti kì yio ẹ̀re fun ọ; ẹbùn sì wà tí ẹsan rẹ̀ jẹ 
ìlọpo méjì. 

11 Irẹlẹ mbẹ nitori ogo; ati pe o wa ti o gbe ori rẹ soke lati 
ipo irẹlẹ. 

12. Ẹniti o ra pupọ ni diẹ, ti o si san a ni ìlọpo meje. 

13 Ọlọgbọn enia nipa ọrọ rẹ mu u li olufẹ: ṣugbọn ore-ọfẹ 
awọn aṣiwẹére li a o tú jade. 


14 Ẹbun aṣiwẹ̀re kì yio ṣe ọ ni rere nigbati iwọ ba ni; bẹni 
kì iṣe ilara nitori aini rẹ̀: nitoriti o nreti ati gbà ohun pipọ 
fun ọkan. 

15 O nfi diẹ funni, o si ngan ọpọlọpọ; ô ya ẹnu rẹ bí ẹni tí n 
ké; loni o nwin, ati ni ọla ni yoo tun bere: iru eniyan bẹẹ ni 
o yẹ ki o korira Ọlọrun ati eniyan. 

16. Aṣiwẹ̀re wipe, Emi kò li ọrẹ, emi kò dupẹ lọwọ gbogbo 
iṣẹ rere mi, ati awọn ti njẹ onjẹ mi nsọrọ buburu si mi. 

17 Igba melo ni, ati melomelo li a o fi i rẹrin ẹlẹya! nitoriti 
kò mọ ohun ti yio ni; gbogbo rẹ̀ sì jẹ ọkan fún un bí ẹni pé 
kò ní. 

18 Ki ama yọ lori itọka, o san jù ki a ma fi ahọn yọ: bẹni 
iṣubu enia buburu yio yara wá. 

19 Ìtàn tí kò wúlò yòo máa wà lẹnu àwọn aláìgbọn. 

20 Ọrọ ọgbọn li a o kọ silẹ nigbati o ti ẹnu aṣiwẹ̀re jade wá; 
nítorí òun kì yôò sọ ọ ní àsìkò yíyẹ. 

21 Ẹnikan wà ti a dí lọwọ lati dẹṣẹ nitori aini: nigbati o si 
ba simi, a kì yio yọ ọ lẹnu. 

22. Ẹniti o pa ọkàn ara rẹ̀ run nipa ẹgan, ati nipa itẹwọgbà 
enia, o bì ara rẹ ṣubu. 

23 Nitoripe o ṣe ileri fun ore rẹ̀, ti o si sọ ọta rẹ li asan. 

24 Irọ jẹ àbàwọn ẹṣẹ lọdọ eniyan, ṣugbọn ôò máa n wà lẹnu 
ẹni tí kò kọ nígbà gbogbo. 

25 Ole sàn ju ẹni tí ô mọọmọ purọ,ṣugbọn àwọn mejeeji ni 
yoo jogún. 

26 Iwa eke li ailọla, ati itiju rẹ nigbagbogbo pẹlu rẹ̀. 

27 Ọlọgbọn enia yio fi ọrọ rẹ gbé ara rẹ ga si ọlá: ati ẹniti o 
li oye yio wù enia nla. 

28. Ẹniti o ro ilẹ rẹ yio sọ òkiti rẹ̀ di pupọ: ati ẹniti o wù 
enia nla yio ri idariji gbà fun ẹ̀ṣẹ. 

29 Ẹbùn ati ẹ̀bùn fọ ọlọgbọn lôjú,Ò sì pa ẹnu rẹ mọ,tí kò lẹ̀ 
bá a wí. 

30 Ọgbọn ti a pamọ, ati iṣura ti a tò Jọ, ẹ̀re kili ninu awọn 
mejeji? 

31 Ẹniti o fi wẹ̀re rẹ pamọ, sàn jù enia ti o pa ọgbọn rẹ̀ mọ. 
32 Sùúrù tô pọndandan nínú wíwá Olúwa sàn ju ẹni tí n 
gbé ìgbésí ayé rẹ̀ láìsí amọnà. 


ORÍ 21 


1 Ọmọ mi, iwọ ha ti ṣẹ̀ bi? má ṣe bẹẹ mọ, ṣugbọn tọrọ 
ìdáríjì ẹ̀ṣẹ rẹ àtijọ. 

2 Sa fún ẹ̀ṣẹ bí ẹni pé lôjú ejò,nítorí bí o bá sún mọ ọn 
jù,yôo bù ọ ṣán; 

3 Gbogbo ẹṣẹ dabi idà oloju meji, ọgbẹ eyiti a kò le wòsan. 
4 Lati dẹrubani ati ṣe aiṣododo ni yio sọ ọrọ di ofo: bayi li 
a o sọ ile awọn agberaga di ahoro. 

5 Adura lati ẹnu talaka wá, o kan si etí Ọlọrun, idajọ rẹ̀ a si 
de kánkán. 

6 Ẹniti o korira ati ibawi mbẹ li ọna awọn ẹlẹṣẹ: ṣugbọn 
ẹniti o bẹru Oluwa yio ronupiwada li ọkàn rẹ̀. 

7 A mọ ọlọgbọn ọrọ jìnnà àti nítòsí; ṣugbọn amoye enia mọ 
nigbati o ba yọ. 

8 Ẹniti o fi owo enia kọ ile rẹ dabi ẹniti o kò okuta jọ fun 
iboji rẹ̀. 

9 Ijọ awọn enia buburu dabi ikọ ti a dì pọ: ati opin wọn li 
ọwọ iná lati pa wọn run. 

10 Òkúta ni a fi sọ ọnà àwọn ẹlẹṣẹ di mímọ,ṣugbọn ní 
ìgbẹ̀yìn rẹ ni ọgbun isà òkú wà. 

11 Ẹniti o ba pa ofin Oluwa mọ, o ni oye rẹ: ati pipé ibẹru 
Oluwa li ọgbọn. 

12 Ẹniti kò gbọn li a kì yio kọ: ṣugbọn ọgbọn kan mbẹ ti 
nmu kikoro di pipọ. 


13 Imọ ọlọgbọn enia yio pọ bi iṣàn omi: ìmọ rẹ̀ si dabi 
orisun ìye. 

14 Inú òmùgọ dàbí ohun ẹ̀lò tí a fọ,kò sì ní ìmọ níwọn ìgbà 
tí ô bá wà láàyẹ̀. 

15. Bi ọlọgbọn enia ba gbọ ọrọ ọlọgbọn, on o yìn u, yio si 
fi kún u: ṣugbọn ni kete ti oye enia gbọ, inu rẹ bajẹ, a si sọ 
ọ si ẹhin rẹ̀. 

16 Ọrọ aṣiwẹ̀re dabi ẹrù li ọna: ṣugbọn ore-ọfẹ li a o ri li 
ẹ̀te ọlọgbọn. 

17 Nwọn o bére li ẹnu ọlọgbọn ninu ijọ, nWọn O Si TÒ ọrọ rẹ̀ 
li ọkàn wọn. 

18 Gẹgẹ bi ile ti a parun, bẹni ọgbọn si aṣiwẹ̀re: ìmọ ti 
alaigbọn si jẹ bi ọrọ ti kò ni oye. 

19 Ẹkọ ti awọn aṣiwere dabi ẹwọn ẹsẹ, ati bi ìkọ li ọwọ 
ọtún. 

20 Aṣiwẹ̀re gbé ohùn rẹ soke pẹlu ẹrín; ṣugbọn ọlọgbọn a 
rẹrin diẹ diẹ. 

21. Ẹkọ ri fun ọlọgbọn enia bi ohun ọṣọ wura, ati bi ẹgba li 
apa ọtún rẹ̀. 

22 Ẹsẹ aṣiwere enia yio tete lọ si ile ẹnikeji rẹ̀: ṣugbọn 
amoye enia yio tiju rẹ̀. 

23 Aṣiwẹ̀rẹe yio wọ inu ẹnu-ọna ile na: ṣugbọn ẹniti a tọ 
daradara yio duro lode. 

24 Ìwà ìbàjẹ ẹ̀nìyàn ni láti gbọ ẹnu-ọnà: ṣùgbọn ọlọgbọn 
ẹ̀nìyàn yòò kún fún ìtìjú. 

25 Ẹtẹ̀ àwọn olùsọrọ bẹẹ yòò máa sọ irú àwọn nìkan bẹẹ 
gẹgẹ bí kì í ṣe ti wọn: ṣùgbọn ọrọ irú ẹ̀yí tí ô ní òye ni a 
wọn ní ìwọntúnwọnsì.26 Ọkàn aṣiwere mbẹ li ẹnu wọn: 
ṣugbọn ẹnu awọn ọlọgbọn mbẹ li aiya wọn. 

27 Nigbati enia buburu ba fi Satani ré, o fi ọkàn ara rẹ bú. 
28 Ọrọ kẹlẹkẹlẹ a máa ba ara rẹ jẹ,a sì kòrìíra rẹ níbikíbi tí 
ô bá n gbé. 


ORÍ 22 


1 Ọlẹ enia li a fi wé okuta €ri, olukuluku yio si pòṣe e si 
itiju rẹ̀. 

2 Ọlẹ enia ni a fi wé ẹri àtàn: olukuluku ẹniti o gbe e soke 
yio mì ọwọ rẹ̀. 

3 Alábùkù ni àbùkù baba rẹ tí ô bí i,àti òmùgọ ọmọbinrin 
ni a bí fún òfo rẹ̀. 

4 Ọmọbinrin ọlọgbọn ni yio mú iní fun ọkọ rẹ̀: ṣugbọn ẹniti 
o nṣe aiṣotitọ, ìbànújẹ baba rẹ ni. 

5 Ẹniti o ni igboiya ṣe aibọla fun baba ati ọkọ rẹ̀, ṣugbọn 
awọn mejeji yio gàn rẹ̀. 

6 Ọrọ-otàn li akokò-kọ dabi orin ni ọfọ: ṣugbọn ìna ati itọ 
ọgbọn kì igbò. 

7 Whoso kọ aṣiwẹ̀re dabi ẹni ti o lẹ potsherd pọ, ati bi ẹniti 
o ti jí ọkan lati orun ti o ni ohùn. 

8. Ẹniti o ba sọrọ aṣiwẹ̀re, o sọrọ fun ẹniti o sùn: nigbati o 
ba ti rohin rẹ tan, yio wipe, Kili o ṣe bẹ? 

9 Bí àwọn ọmọ bá n gbé òtítọ, tí wọn sì ní ohun tí wọn ní, 
wọn ôo bo ìwà ìbàjẹ àwọn òbí wọn. 

10 Ṣùgbọn àwọn ọmọ, tí wọn jẹ agbéraga, nípa ẹ̀gàn àti 
àìní ìtọjú, wọn rì ba ìjòyẹ àwọn ìbátan wọn jẹ. 

11. Sọkún fun oku, nitoriti o ti sọ imọlẹ nù: si sọkun fun 
aṣiwẹ̀re, nitoriti oye kù fun u: ẹ sọkun diẹ nitori okú, 
nitoriti o wa ni isimi: ṣugbọn ẹmi aṣiwẹ̀re buru jù ikú lọ. 

12 Ọjọ meje li awọn enia nṣọfọ fun ẹniti o kú; ṣugbọn fun 
aṣiwere ati alaiwa-bi-Ọlọrun ni gbogbo ọjọ aiye rẹ. 

13 Máṣe fi aṣiwẹ̀re sọrọ pupọ, ki iwọ ki o má si lọ si ọdọ 
ẹniti kò ni oye: ṣọra fun u, ki iwọ ki o má ba ni wahala, ki 


iwọ ki o má ba si bà ọ jẹ pẹlu awọn aṣiwẹ̀re rẹ̀: kuro lọdọ 
rẹ̀, iwọ o si ri isimi, ki a má si fi aṣiwere mu ọ. 

14 Kí ni ô wúwo ju òjé lọ? ati kili orukọ rẹ̀, bikoṣe aṣiwẹ̀re? 
15 Iyanrin, ati iyọ, ati ọpọlọpọ irin, rọrun lati rù, jù enia ti 
oye lọ. 

16 Gẹgẹ bí igi tí a sì so pọ mọ ilé kan kò ṣe é tú sílẹ pẹlú 
gbígbọn: bẹẹ ni ọkàn tí ìmọràn ìmọràn bá tẹ jáde yôò bẹrù 
nígbà kankan. 

17 Ọkàn tí a gbé karí ìrònú òye dàbí ìmọ tí ô lẹtọọ síi lára 
ògiri aláwòrán. 

18 Òkúta tí a gbé ka orí ibi gíga kì yôò dúrò tì ẹ̀fúùfù 
láéláé:bẹẹ ni ọkàn ẹ̀rù nínú ìrònú òmùgọ kò lẹ̀ dúrò lòdì sí 
ẹrù ẹ̀yíkéyìí. 

19 Ẹniti o ba li oju yio mu omije ṣubu: ati ẹniti o li aiya li 
aiya mu ki o fi ìmọ rẹ̀ hàn. 

20 Whoso si sọ okuta kan si awọn ẹiyẹ ti o fọ wọn kuro: 
ẹniti o si mu ọrẹ rẹ ṣẹ ọrẹ. 

21 Bi iwọ tilẹ fà idà yọ si ọrẹ rẹ, sibẹ má ṣe rẹwẹsi: nitori 
ipadabọ si ojurere le wà. 

22 Bi iwọ ba yà ẹnu rẹ si ọrẹ rẹ, máṣe bẹru; nitoriti ilaja le 
wa: bikoṣe fun ibawi, tabi igberaga, tabi sisọ aṣiri, tabi 
ọgbẹ ẹtan: nitori nkan wọnyi gbogbo ọrẹ ni yio lọ. 

23 Jẹ olòtọ si aladugbo rẹ ninu òṣì rẹ̀, ki iwọ ki o le yọ ninu 
aisiki rẹ̀: jẹ má tẹle e ni akoko ipọnju rẹ, ki iwọ ki o le jẹ 
ajogun rẹ̀ ninu ogún rẹ̀: nitori ohun-ini buburu kì yio jẹ 
igbagbogbo: tabi awọn ọlọrọ ti o Jẹ aṣiwere lati ni ni ẹwà. 
24. Bi oru ati ẹfin ileru ti nlọ niwaju iná; nitorina ẹgan 
niwaju ẹjẹ. 

25 Oju kì yio tì mi lati gbéjà ọrẹ; bẹẹ ni mi kì yòò fi ara 
mi pamọ fún un. 

26 Ati bi ibi kan ba si ba mi lati ọdọ rẹ̀ wá, gbogbo ẹniti o 
gbọ yio ṣọra rẹ̀. 

27 Tani yio fi iṣọ kan siwaju ẹnu mi, ati ẹ̀dìdì ọgbọn li ẹnu 
mi, ti emi kì yio ṣubu li ojiji nipa wọn, ati pe ahọn mi kò pa 
mi run? 


ORÍ 23 


1 Oluwa, Baba ati Gomina ni gbogbo aiye mi, maṣe fi mi si 
ìmọ wọn, má si jẹ ki emi ki o ṣubu nipa wọn. 

2 Tani yio fi okùn sori ìro inu mi, ati ẹkọ ọgbọn sori aiya 
mi? ki nwọn ki o máṣe da mi si nitori aimọ mi, ki o má si 
ṣe kọja nipa ẹ̀ṣẹ mi. 

3 Ki aimọ mi má ba pọ si i, ẹṣẹ mi si pọ si iparun mi, emi si 
ṣubu niwaju awọn ọta mi, ọta mi si yọ si mi, ti ireti rẹ jìn si 
anu rẹ. 

4. Olúwa, Baba àti Ọlọrun ayé mi,má fi ìgbéraga WÒ 
mí,ṣùgbọn yí ọkàn ìgbéraga padà lọdọ àwọn ìránṣẹ rẹ nígbà 
gbogbo. 

53 Yipada kuro lọdọ mi ni ireti asan ati igberaga: IWỌ O si 
mu u soke ti o wu nigbagbogbo lati sin ọ. 

6 Máṣe jẹ ki ojukokoro ikùn, tabi ifẹkufẹ ara máṣe dì mi 
mu; má sì ṣe fi ìránṣẹ rẹ lé mi lọwọ sí inú asán. 

7 Ẹyin ọmọ, ẹ gbọ ìbáwí ẹnu; 

8 A o fi ẹlẹṣẹ silẹ ninu wẹ̀re rẹ̀: ati alarọsọ buburu ati 
agberaga ni yio ti ipa rẹ ṣubu. 

9 Máṣe ba ẹnu rẹ mọ ibura; bẹni ki iwọ ki o máṣe fi ara rẹ 
fun orúka: Ẹni-Mimọ. 

10 Nitori gẹgẹ bi iranṣẹ ti a nà nigbagbogbo kì yio wà laisi 
àmi bulu: bẹni ẹniti o ba bura ati orukọ Ọlọrun 
nigbagbogbo kì yio jẹ alailẹbi. 

11 Ọkùnrin tí ò bá n búra púpọ yò yòò kún fún ẹ̀ṣẹ, àjàkálẹ 


por 


àrùn náà kò sì ní kúrò ní ilé rẹ láé: bí ô bá ṣẹ, ẹ̀ṣẹ rẹ yòò wà 


lòrí rẹ̀; bí ô bá búra lásán, kì yòò jẹ aláìṣẹ, ṣùgbọn ilé rẹ 
yòò kún fún àjálù. 

12 Ọrọ kan mbẹ ti a fi ikú wọ yika: Ki Ọlọrun ki o máṣe ri 
ninu ilẹ-iní Jakobu; nítorí gbogbo irú nìkan bẹẹ yòò jìnnà 
sí àwọn olôdodo, wọn kì yòò sì rìn nínú ẹ̀ṣẹ wọn. 

13 Máṣe lo ẹnu rẹ lati bura, nitori ninu rẹ̀ li ọrọ ẹ̀ṣẹ wà. 

14 Ranti baba on iya rẹ, nigbati iwọ ba joko larin awọn 
enia nla. Máṣe gbagbe niwaju wọn, ati bẹni iwọ nipa iṣe rẹ 
di aṣiwére, ati pe a kò bí ọ, ki nwọn ki o si fi ọjọ ibi rẹ bú. 
15 Ọkùnrin tí òô mọọmọ sọ ọrọ àfojúdi mọ, kò ní tún un ṣe 
ní gbogbo ọjọ ayé rẹ̀. 

16. Oríṣi enia meji ni ẹ̀ṣẹ di pupọ, ẹkẹta yio si mu ibinu wá: 
ọkàn gbigbona dabi iná ti njo, a kì yio pa a titi a o fi run u: 
àgbere ninu ara rẹ kì yio dẹkun titi yio fi dá iná. ina. 

17 Gbogbo onjẹ li o dùn si panṣaga, on kì yio fi silẹ titi yio 
fi kú. 

18. Ọkunrin ti o dà igbeyawo, ti nwi li ọkàn rẹ̀ pe, Tani ri 
mi? Okunkun yi mi ka, odi bò mi, ara ko si ri mi; Kini mo 
nilo lati bẹru? Ọga-ogo kì yio ranti ẹ̀ṣẹ mi: 

19 Iru ọkunrin bẹ si bẹru oju enia nikan, kò si mọ pe oju 
Oluwa mọlẹ ni igba mẹwa jù Òrùn lọ, kiyesi i gbogbo ọna 
enia, ti o si nro awọn ẹya aṣiri julọ. 

20 Ô mọ ohun gbogbo kí a tò dá wọn; bákan náà pẹlú lẹyìn 
tí a ti pé wọn, ô wo gbogbo wọn. 

21 Ọkunrin yi li a o jẹ niya ni igboro ilu, nibiti on kò ba 
fura si, ao mu u. 

22. Bẹni yio si ri pẹlu obinrin ti o fi ọkọ rẹ silẹ, ti o si mú 
arole lati ọdọ ẹlomiran wá. 

23 Nítorí àkọkọ, ô ti ṣàìgbọràn sí òfin Ọgá Ògo; ati keji, o 
ti ṣẹ si ọkọ ara rẹ; ati ẹkẹta, o ti ṣe panṣaga ni panṣaga, o si 
ti bi ọmọ lati ọdọ ọkunrin miran. 

24 A o mu u jade wá sinu ijọ, a o si ṣe iwadi lọdọ awọn 
ọmọ rẹ̀. 

25 Awọn ọmọ rẹ kì yio ta gbòngbò, bẹli awọn ẹka rẹ kì yio 
SO eso. 

26 On o fi iranti rẹ silẹ lati di ifibu, ati ẹgan rẹ li a kì yio 
parẹ. 

27 Àti pé àwọn tí ô ṣẹ kù yíò mọ pé kò sí ohun tí ô dára ju 
ìbẹ̀rù Olúwa lọ, àti pé kò sí ohun tí ô dùn ju láti máa kíyẹ̀sí 
àwọn òfin Olúwa. 

28 Ogo nla ni lati má tọ Oluwa lẹhin, ati lati gbà lọdọ rẹ̀, 
ẹmí gigun ni. 


ORÍ 24 


1 ỌGBỌN yio yìn ara rẹ̀, yio si ma ṣogo lárin awọn enia rẹ̀. 
2 Ninu ijọ Ọga-ogo ni yio ya ẹnu rẹ̀, yio si ma yọ niwaju 
agbara rẹ. 

3 Emi ti ẹnu Ọga-ogo Wá, mo si bò aiye mọlẹ. bi awọsanma. 
4 Emi joko ni ibi giga, itẹ mi si mbẹ ninu ọwọn awọsanma. 
5 Emi nikanṣoṣo li o yi iyipo ọrun ka, mo si rìn ni isalẹ ibú. 
6 Nínú ìgbì òkun àti ní gbogbo ayé, àti nínú gbogbo ẹ̀nìyàn 
àti orílẹ-ẹ̀dẹ̀, mo ní ohun ìní. 

7 Gbogbo nkan wọnyi ni mo fi wá isimi: ati ninu iní tani 
emi o ma gbe? 

8$ Bẹni Ẹlẹda ohun gbogbo fun mi li aṣẹ, ẹniti o si mu mi 
mu agọ mi simi, o si wipe, Jẹ ki ibugbe rẹ ki o wà ni 
Jakobu, ki o si dín ilẹ-iní kù ni Israeli. 

9 Ô dá mi láti ìpilẹṣẹ ṣáájú ayé, ẹ̀mi kì yòò sì kùnà láé. 

10 Ninu agọ mimọ ni mo ti sìn niwaju rẹ; bẹli a si fi idi mi 
mulẹ ni Sioni. 

11 Mọdopolọ, e na mi gbọjẹ to tòdaho mẹyiwanna tọn lọ 
mẹ, podọ to Jelusalẹm wẹ huhlọn ṣie tin te. 


12 Mo sì ta gbòìgbò nínú àwọn ẹ̀nìyàn ọlọlá, àní nínú ìpín 
ìní Olúwa. 

13 A gbé mi ga bí igi kedari ní Lebanoni,àti bí igi cypress 
lôòrí òkẹ̀ Hermoni. 

14 A gbé mi ga bí igi ọpẹ ní Ẹn-Gádìàti gẹgẹ bí igi òdòdò 
ní Jẹríkò,gẹgẹ bí igi òlífì tí 6 lẹwà ní pápá dáradára,mo sì 
dàgbà bí igi ọpẹ lẹbàá omi. 

15 Mo si mú òrùn didùn bi eso igi gbigbẹ oloorun ati 
aspalatu, mo si mú Òrùn didùn bi ojia ti o dara julọ, bi 
galbanumu, ati oniki, ati itora didùn, ati bi Orun turari ninu 
agọ. 

16 Gẹgẹ bí igi ìdarí,mo ta ẹka mi jáde,ẹka mi sì jẹ ẹka ọlá 
àti oore-ọfẹ. 

17 Bi ajara ti mu òrùn didùn jade, ati itanna mi li eso ọlá ati 
ọrọ. 

18 Emi Hi iya ifẹ ti o tọ, ati ẹ̀ru, ati ìmọ, ati ireti mimọ: 
Nitorina, emi ni a fi fun gbogbo awọn ọmọ mi ti a npẹ̀ ni 
orukọ rẹ̀. 

19. Wa sọdọ mi, gbogbo ẹnyin ti o nfẹ mi, ki ẹ si fi eso mi 
kún ara nyin. 

20 Nitoripe iranti mi dun jù oyin lọ, ati ogún mi dùn jù 
afárá oyin lọ. 

21 Ebi yio pa awọn ti o jẹ mi, ati awọn ti o mu mi, ongbẹ 
yio si gbẹ wọn si 1. 

22 Ẹniti o ba gbọ mi kì yio dàmu lailai, ati awọn ti nṣiṣẹ 
nipa mi kì yio ṣe aṣina. 

23 Gbogbo nkan wọnyi li iwe majẹmu Ọlọrun Ọga-ogo, 
ani ofin ti Mose palaṣẹ fun iní fun ijọ Jakobu. 

24 Máṣe rẹwẹsi lati di alagbara ninu Oluwa; ki o le fi idi 
nyin mulẹ, ẹ fi ara mọ ọ: nitori Oluwa awọn ọmọ-ogun li 
Ọlọrun nikanṣoṣo, lẹhin rẹ̀ kò si si Olugbala miran. 

25 O fi ọgbọn rẹ kún ohun gbogbo, gẹgẹ bi Fison ati 
Tigrisi ni akoko eso titun. 

26 Ô mú kí òye di púpọ bí Eufurate,àti bí Jordani ní àkòkò 
ìkòrẹ̀. 

27 Ô mú kí ẹkọ ìmọ hàn bí ìmọlẹ,àti gẹgẹ bí Geoni ní 
àkòkò ọpọtọ. 

28. Ọkunrin iṣaju kò mọ ọ daradara: awọn ti o kẹhin kì yio 
ri i mọ. 

29 Nitoripe ìro inu rẹ̀ pọ jù okun lọ, ìmọ rẹ si jin jù ọgbun 
nla lọ. 

30 Emi náà jáde wá bí odò láti inú odò,àti bí ọgbàrá inú 
ọgbà. 

31 Emi wipe, Emi o bomi rin ọgbà mi ti o dara julọ, emi o 
si bomirin li ọpọlọpọ akete ọgbà mi: si kiyesi i, odò mi di 
odò, odò mi si di okun. 

32 Emi o si tun mu ẹkọ mọlẹ bi owurọ, emi o si rán imọlẹ 
rẹ jade li òkere rére. 

33 Emi o si tun tú ẹkọ jade bi isọtẹlẹ, emi o si fi i silẹ fun 
gbogbo aiye lailai. 

34 Kiyesi i, emi kò ṣe iṣẹ fun ara mi nikan, bikoṣe fun 
gbogbo awọn ti nwá ọgbọn. 


ORÍ 25 


1 NINU ohun mẹta li a ṣe mi li ẹwà, mo si dide li ẹwà 
niwaju Ọlọrun ati enia: isokan awọn arakunrin, ifẹ ti awọn 
aladugbo, ọkunrin ati aya ti o fi ara wọn ṣọkan. 

2 Oriṣiriṣi ọkunrin mẹta li ọkàn mi korira, inu mi si bajẹ 
gidigidi si ẹmi wọn: talakà ti o gberaga, ọlọrọ ti iṣe eke, ati 
arugbo panṣaga ti nṣe iṣe. 

3 Bi iwọ ko ba ko nkan jọ ni igba ewe rẹ, bawo ni iwọ ṣe le 
ri ohunkohun li ọjọ rẹ? 


4 Bawo ni ohun kan ti rewa to fun ewú, ati fun awọn 
arugbo lati mọ imọran! 

5 Bawo ni ọgbọn awọn arugbo ti dara to, ati oye ati ìmọran 
fun awọn ọlọla. 

6 Ọpọlọpọ ìrírí ni adé àwọn àgbà,ìbẹ̀rù Ọlọrun sì ni ògo 
wọn. 

7 Ohun mẹsan li o mbẹ ti mo ti dajọ li aiya mi lati yọ, ati 
idamẹwa li emi o fi ahọn mi sọ: ọkunrin ti o ni ayọ awọn 
ọmọ rẹ; ati ẹniti o wà laye lati ri iṣubu ọta rẹ̀. 

8 Ô dára fún ẹni tí n bá aya olôye gbé,tí kò sì fi ahọn rẹ 
yọ,tí kò sì sin ẹ̀nìyàn tí kò yẹ ju òun fúnra rẹ lọ. 

9 Ok9 li ẹniti o ri ọgbọn, ati ẹniti o nsọrọ li etí awọn ti o 
gbọ. 

10 Bawo ni ẹniti o ri ọgbọn ti tobi to! sibẹ kò si ẹniti o jù 
ẹniti o bẹru Oluwa lọ. 

11 Ṣugbọn ifẹ Oluwa kọja ohun gbogbo fun imọlẹ: ẹniti o 
dì i mu, kili a o fi wée? 

12 Ìbẹrù Olúwa ni ìpilẹṣẹ ìfẹ rẹ; 

13 Fun mi li ajakalẹ-arun, bikoṣe iyọnu aiya: ati ìwa- 
buburu, bikoṣe ìwa-buburu obinrin; 

14 Ati ipọnju eyikeyi, bikoṣe ipọnju awọn ti o korira mi: ati 
igbẹsan, bikoṣe ẹsan awọn ọta. 

15 Ko si ori lori ejò; kò sì sí ìbínú ju ìbínú ọtá lọ. 

16 Emi o kuku ma ba kiniun ati dragoni gbe, jù ki emi ki o 
ba obinrin buburu pa ile mọ. 

17 Iwa-buburu obinrin yi oju rẹ pada, o si sọ oju rẹ̀ 
ṣokunkun bi aṣọ-ọfọ. 

18 Ọkọ rẹ̀ yio si joko lárin awọn aladugbo rẹ̀; nigbati o ba 
si gbo, yio si kerora kikorò. 

19. Diẹ ni gbogbo ìwa-buburu si ìwa-buburu obinrin: jẹ ki 
ipín ẹlẹṣẹ ki o bọ sori rẹ̀. 

20 Gẹ̀gẹ bí gigun ọnà iyanrlìn ti rí sí ẹsẹ: àwọn 
àgbàlagbà,bẹẹ ni aya tí ô kún fún ọrọ sí ẹni tí ô dákẹ. 

21 Máṣe kọsẹ si ẹwà obinrin, má si ṣe fẹ ẹ fun adùn. 

22 Obinrin, bi o ba pa ọkọ rẹ mọ, o kún fun ibinu, aiya, ati 
ẹgan pipọ. 

23 Obinrin buburu abateth igboya, ṣe oju ti o Wuwo ati 
ọkan ti o gbọgbẹ: obinrin ti kii yoo tu ọkọ rẹ ninu ipọnju ṣe 
ọwọ alailagbara ati awọn kneeskun alailera. 

gbogbo wa sì ti kú. 

25 Máṣe fun omi ni ipa-ọna; bẹni obinrin buburu. ni 
ominira lati gad odi. 

26 Bi on kò ba si lọ bi iwọ ti fẹ ẹ, ke e kuro li ara rẹ, ki o si 
fun u ni iwe ikọsilẹ, si jẹ ki o lọ. 


ORÍ 26 


1 Ibukún ni fun ọkunrin na ti o ni aya rere, nitori iye ọjọ rẹ̀ 
yio jẹ ìlọpo meji. 

2 Obinrin oniwa rere yọ fun ọkọ rẹ̀, yio si mu ọdun aiye rẹ̀ 
pari li alafia. 

3 Iyawo rere ni ipin ti o dara, ti a o fi fun ni ipín awọn ti o 
bẹru Oluwa. 

4 Bi ọkunrin kan ba jẹ ọlọrọ tabi talaka, bi o ba ni ọkàn 
rere si Oluwa, on o ma yọ ni gbogbo igba pẹlu oju didùn. 

5 Ohun mẹta mbẹ ti ọkàn mi bẹru; ati fun ẹkẹrin ni mo 
bẹru. gidigidi: ọrọ-odi ilu kan, ikojọpọ awọn enia 
alaigbọran, ati ẹ̀sùn eke: gbogbo wọnyi buru jù ikú lọ. 

6 Ṣùgbọn ìbànújẹ ọkàn àti ìbànújẹ ni obìnrin tí ô n jowú 
lòrí: obìnrin mìíràn, àti ìparun ahọn tí fi bá gbogbo ẹ̀nìyàn 
SỌrọ. 


7 Obinrin buburu ni àjaga ti a mì sihin sọhun: ẹniti o dì i 
mu, o dabi ẹnipe o di akéké mu. 

8 Obìnrin ọmùtí àti àgbọnrín ní ilẹ òkẹ̀érẹ̀ f mú ìbínú nlá 
wá,tí kò sì ní bo ìtìjú ara rẹ̀. 

9 A lẹ̀ mọ panṣágà obìnrin nínú ìríra ìríra àti ìpéjú rẹ̀. 

10 Bi ọmọbinrin rẹ ba ṣe alailaju, pa a mọ ṣinṣin, ki o má 
ba ṣe ara rẹ̀ li òmìnira pipọ. 

11 Ṣọ oju aigàn: má si ṣe yà ọ bi o ba ṣẹ si ọ. 

12 Yio ya ẹnu rẹ̀, bi ongbẹ arìnrìn-àjò, nigbati o ba ri 
orisun kan, yio si mu ninu gbogbo omi ti o sunmọ ọdọ rẹ̀: 
ni gbogbo ọgbà ni yio joko, yio si ṣi apô rẹ si gbogbo ọfa. 
13 Oore-ọfẹ obinrin mu inu ọkọ rẹ̀ dùn, oye rẹ̀ yio si sanra 
egungun rẹ̀. 

14 Obinrin ipalọlọ ati olufẹ li ẹbun Oluwa; ati pe ko si 
ohun ti o tọ si bi ọkan ti kọ ẹkọ daradara. 

15 Obinrin ti o tiju ati olotọ li ore-ọfẹ meji; 

16 Bi ôrun nigbati o là li ọrun giga; bẹni ẹwa iyawo rere ni 
pipaṣẹ ile rẹ̀. 

17 Gẹgẹ bi imọlẹ ti o mọ lara ọpá-fitila mimọ; bẹẹ náà ni 
ẹwà ojú ní ọjọ ogbô. 

18 Bí òpò wúrà ti wà lôrí ihò ìtẹbọ fadaka; bẹẹ náà ni àwọn 
ẹsẹ tí ô dára tí ô ní ọkàn-àyà ìgbà gbogbo. 

19 Ọmọ mi, pa itanna ọjọ-ori rẹ mọ; má si ṣe fi agbara rẹ 
fun awọn alejo. 

20 Nigbati iwọ ba ni iní eleso ni gbogbo oko, gbìn i pẹlu 
irúgbìn ara rẹ, ni igbẹkẹle ninu ire igi rẹ. 

21 Bẹni iran rẹ ti iwọ fi silẹ li a o gbé ga, ti o ni igbẹkẹle 
iran rere wọn. 

22 A o kà panṣaga bi itọ; ṣùgbọn obìnrin tí ô gbéyàwò jẹ 
ilé-ìṣọ sí ikú fún ọkọ rẹ. 

23 Obinrin buburu li a fi fun enia buburu ni ipín: ṣugbọn 
oniwà-bi-Ọlọrun li a fi fun ẹniti o bẹru Oluwa. 

24 Obinrin alaigbagbọ ngàn itiju: ṣugbọn olòtọ obinrin a 
bọwọ fun ọkọ rẹ̀. 

25 Alaitì obinrin li a o kà bi ajá; ṣugbọn ẹniti o tiju yio bẹru 
Oluwa. 

26 Obinrin ti o nbọla fun ọkọ rẹ li a o dajọ rẹ li ọlọgbọn 
gbogbo; ṣugbọn ẹniti o tàbùkù rẹ ninu igberaga rẹ li a o kà 
si alaiwa-bi-Ọlọrun lọdọ gbogbo wọn. 

27 A ô wá obìnrin tí fì kígbe sôkẹ̀ àti eébú láti lé àwọn ọtá 
lọ. 

28 Nkan meji mbẹ ti o ba ọkàn mi bajẹ; ẹkẹta sì mú mi 
bínú: jagunjagun tí ô n jìyà òṣì; ati awọn ọkunrin oye ti a 
ko ṣeto; ati ẹniti o yipada kuro ninu ododo si ẹṣẹ; Olúwa 
pẹsẹ̀ irú ẹni bẹẹ sílẹ fún idà. 

29 29 Kika ikan ni oniṣòwo yio pa ara rẹ mọ kuro ninu 
aiṣododo, bẹni a kì yio si bọ oniṣòwo kuro lọwọ ẹṣẹ. 


ORÍ 27 


li Ọpọlọpọ li o ti ṣẹ nitori ọran kekere; ẹniti o si nwá 
ọpọlọpọ yio yi oju rẹ pada. 

2 Bi ẹ̀òkàn ti i lẹ ṣinṣin lárin isun okuta; bẹẹ ni ẹ̀ṣẹ máa n 
sún mọra láàárín ríra àti tà. 

3 Bikoṣepe enia kan fi ara rẹ̀ ṣinṣin ninu ibẹru Oluwa, ile rẹ 
li a o bì ṣubu laipẹ. 

4 Bi igbati enia nfi iyẹ ṣẹ, idọti na kù; bẹni €ri enia ninu 
ọrọ rẹ̀. 

5 Ileru ndan ohun-elo amọkoko mọ; nitorina idanwo eniyan 
wa ninu ero rẹ. 

6 Eso na sọ bi a ba ti wọ igi na; bẹẹ náà ni ọrọ ìgbéraga ní 
ọkàn ẹ̀nìyàn. 


7 Máṣe yin ẹnikan ki iwọ ki o to gbọ ọrọ rẹ̀; nitori eyi ni 
idanwo awọn ọkunrin. 

8 Bi iwọ ba ntọ ododo lẹhin, iwọ o gbà a, iwọ o si fi 1 wọ, 
bi aṣọ igunwa gigùn ogo. 

9 Awọn ẹiyẹ yio si ma lọ si iru wọn; bẹni otitọ yio pada 
sọdọ awọn ti nṣe iṣe ninu rẹ̀. 

10 Bi kiniun ti ba ni ibuba fun ohun ọdẹ; nitorina ẹ dẹṣẹ 
fun awọn ti nṣiṣẹ ẹṣẹ. 

ll Ọrọ enia. mimọ nigbagbogbo. pẹlu ọgbọn; ṣugbọn 
aṣiwere yipada bi oṣupa. 

12 Bi iwọ ba wà ninu awọn alaimoye, kiyesi i; ṣugbọn ki o 
wà lárin awọn amoye nigbagbogbo. 

13 Ọrọ é òmùgọ asán, ìṣeré wọn sì jẹ ohun àìmọ ẹ̀ṣẹ. 

14 Ọrọ ẹniti o bura pipọ mu ki irun duro ṣinṣin; ati ija wọn 
mu ọkan di etí rẹ̀. 

15 Ìjà àwọn agbéraga ni ìtàjẹsílẹ,ẹgàn wọn sì di etí. 

16. Ẹnikẹni ti o ba tu asiri aṣiri, o SỌ iyi rẹ nù; kò sì ní rí 
ọrẹ sí ọkàn rẹ láé. 

17 Fẹràn ọrẹ rẹ, kí o sì jẹ olôòòtọ sí i: 'ṣùgbọn bí ìwọ bá fi 
àṣírí rẹ hàn, má ṣe tẹlé e mọ lẹyìn rẹ̀ mọ. 

18 Nitori bi enia ti pa ọta rẹ run; bẹni iwọ ti sọ ifẹ ẹnikeji 
Tẹ nu. 

19 Gẹgẹ bí ẹni tí 6 jẹ kí ẹyẹ jáde lọwọ rẹ̀,bẹẹ ni ìwọ sì jẹ kí 
aládùúgbò rẹ lọ,tí o kò sì ní gbà á mọ. 

20 Máṣe tọ ọ lẹhin mọ, nitoriti o jìna jù; ô dàbí àgbọnrín tí 
ô bọ lọwọ ìdẹkùn. 

21 Ní ti ọgbẹ, a lẹ̀ dẹ̀ é; ati lẹhin ẹgan, ilaja le wa: ṣugbọn 
ẹniti o fi ohun aṣiri hàn laini ireti. 

22. Ẹniti o ba npaju, o nṣe buburu: ẹniti o ba si mọ ọ yio 
kuro lọdọ rẹ. 

23 Nigbati iwọ ba ṣe iṣẹ-ọnà, yio sọrọ didùn; yio si ṣe ẹwà 
ọrọ rẹ: ṣugbọn nikẹhin li yio kọ ẹnu rẹ̀, yio si SỌ ọrọ rẹ li 
ẹgàn. 

24 Emi ti kòrìíra ohun púpọ, ṣùgbọn kò sí ohun tí ô dà bí rẹ; 
nitori Oluwa yio korira rẹ. 

25. Ẹnikẹni ti o ba sọ okuta si ibi giga, o sọ ọ si ori ara rẹ̀; 
ọgbẹ ẹtan ni yio si ṣe egbò. 

26 Ẹniti o ba gbẹ kòtò yio ṣubu sinu rẹ̀: ẹniti o si dẹ pakute 
li a o mu sinu rẹ. 

27 Ẹniti o ba nṣe buburu, yio ṣubu lu u, kì yio si mọ ibiti o 
ti wá. 

28 Ẹgàn ati ẹgàn ti ọdọ àwọn agbéraga wá; ṣugbọn ẹsan, bi 
kiniun, yio ba dẹ̀ wọn. 

29 Awọn ti o yọ si iṣubu olododo li a o mu ninu okùn; ìrora 
yòò sì pa wọn run kí wọn tò kú. 

30 Iwa arankàn ati ibinu, ani wọnyi li ohun irira; ati ẹlẹṣẹ 
ni yoo ni awọn mejeeji. 


ORÍ 28 


1 Ẹniti o gbẹsan yio ri ẹsan lọdọ Oluwa, yio si pa ẹ̀ṣẹ rẹ̀ mọ 
nitotọ. 

2 Dariji aladugbo rẹ ti o ṣe si ọ, bẹni ki a ma dari ẹṣẹ rẹ jì 
nigbati iwọ ba gbadura. 

3 Enia kan korira ekeji, o ha nwá idariji lọdọ Oluwa bi? 

4 On kì iṣánu fun enia, ti o dabi on tikararẹ: o ha bẹ̀re 
idariji ẹ̀ṣẹ ara rẹ bi? 

5 Bí ẹni tí kìí í ṣe ẹran ara bá fì bọ ìkòrìíra, ta ni yÒÒ bẹbẹ 
fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ rẹ? 

6 Ranti opin rẹ, si jẹ ki ìta rẹ̀ ki o dẹkun; ranti ibaje ati iku, 
ki o si duro ninu awọn ofin. 

7 Ranti ofin, má si ṣe ru arankàn si ẹnikeji rẹ: ranti majẹmu 
Ọga-ogo, ki o si fọju aimọ. 


8 Yẹra fun ìja, ki iwọ ki o si dín ẹṣẹ rẹ kù: nitori ibinu enia 
ni yio da ìja; 

9 Ọkunrin ẹlẹṣẹ kan di ọrẹ, o si ṣe ariyanjiyan lárin wọn ti 
o wà li alafia. 

10 Bi ọran iná ti ri, bẹni o si jò: ati bi agbara enia ti ri, bẹni 
ibinu rẹ̀ ri; ati gẹgẹ bi Ọrọ rẹ̀, ibinu rẹ̀ dide; bí àwọn tí n jà 
bá sì ṣe lágbára tò, bẹẹ ni wọn yòò ṣe jòná. 

11 Ìjà kánkán a máa dáná; 

12 Bi iwọ ba fun ẹta na, yio jô6: bi iwọ ba tutọ si i lara, a o 
si pa a: awọn mejeji si ti ẹnu rẹ jade wá. 

13 Fi ọrọ kẹlẹkẹlẹ ati ahọn meji bú: nitori irú wọn ti pa 
ọpọlọpọ awọn ti o wà li alafia run. 

14 Ahọn ọrọ àsọyé ti da ọpọlọpọ rú,Ò sì lé wọn láti orílẹ- 
ẹ̀dẹ̀ dé orílẹ-ẹ̀d:ô ti wò àwọn ìlú oládi lulẹ̀,0 ti wò ilé 
àwọn eniyan nlá ṣubú. 

15 Ahọn ẹyìn ti lé àwọn obìnrin oníwà rere jáde, Òô sì yọ 
wọn kúrò nínú iṣẹ wọn. 

16. Ẹnikẹni ti o ba gbọ tirẹ kì yio ri isimi, bẹni kì yio si ma 
gbe idakẹ. 

17 Pipa paṣan a ma ṣe àmi ninu ara: ṣugbọn igbá ahọn a ma 
fọ egungun. 

185 Ọpọlọpọ li o ti ṣubu nipa oju idà: ṣugbọn kì iṣe ọpọ 
awọn ti o ti ipa ahọn ṣubu. 

19 O dara li ẹniti a fi majele rẹ daabobo; tí kò fa àjàgà rẹ, 
bẹẹ ni a kò dẹ̀ mọ ìdẹ̀ rẹ. 

20 Nitori ajaga rẹ jẹ ajaga irin, ati okùn rẹ jẹ okùn idẹ. 

21 Ikú buburu ni ikú rẹ, isà-okú sàn jù u lọ. 

22 Kò ní jọba lôrí àwọn tí ô bẹrù Ọlọrun,bẹẹ ni a kì yòò fi 
iná sun wọn. 

23 Awọn ti o kọ Oluwa silẹ yio ṣubu sinu rẹ̀; yio si jo ninu 
wọn, kì yio si parun; a o rán si wọn bi kiniun, a o si jẹ wọn 
run bi ẹkùn. 

24 Kiyesi i, ki iwọ ki o fi ẹgún sọgbà yi ini rẹ ka, ki o si di 
fadaka ati wurà rẹ; 

25 Ki o si wọn ọrọ rẹ li òṣuwọn, ki o si ṣe ilẹkun ati ọpá 
fun ẹnu rẹ. 

26 Kiyesara ki iwọ ki o máṣe yẹ̀ nipa rẹ̀, ki iwọ ki o má ba 
ṣubu niwaju ẹniti o ba ni ibuba. 


ORÍ 29 


I ENIYAN ti o ṣànu yio wín ẹnikeji rẹ̀; ati ẹniti o mu ọwọ 
rẹ̀ le, o pa ofin mọ. 

2 Yá aládùúgbò rẹ ní àkòkò àìní rẹ̀, kí o sì tún san 
aládùúgbò rẹ padà fún ọ ní àsìkò tò yẹ. 

3 Pa ọrọ rẹ mọ, ki o si ba a ṣe otitọ, iwọ o si ri ohun ti o ṣe 
pataki fun ọ nigbagbogbo. 

4 Ọpọlọpọ, nígbà tí a yá wọn ní nìkan kan, wọn kà á sí rírí, 
wọn sì kò wọn sínú wàhálà tí ô ràn wọn lọwọ. 

5 Titi on o fi gbà, on o fi ẹnu kò ọwọ enia; ati fun owo 
ẹnikeji rẹ ni yio ma sọrọ itẹriba: ṣugbọn nigbati o ba san a 
pada, yio mu akoko na gùn, yio si da ọrọ ibinujẹ pada, yio 
si rojọ akoko na. 

6 Bi o ba si bori, yio ṣoro gbà àbọ na, yio si kà a bi ẹnipe o 
ri i: bi kò ba si ṣe bẹ, o ti gbà a lọwọ rẹ, o si ti ni ọtá li 
ainidi: o fi ẹ̀gún san a fun u. afowodimu; ati fun ọlá on o 
san a itiju. 

7 Nitori náà, ọpọlọpọ ti kọ láti. yáni fún ìwà ìkà àwọn 
ẹlòmíràn, ní ìbẹ̀rù pé kí wọn lù wọn. 

8 Ṣugbọn ki iwọ ki o mu súrru fun ọkunrin ti o ṣe alaini, má 
si ṣe jafara lati ṣanu fun u. 


9 Ran talaka lọwọ nitori aṣẹ, má si ṣe yi i pada nitori aini rẹ. 


10 So owo rẹ nu nitori arakunrin rẹ ati ọrẹ rẹ, má si ṣe jẹ ki 
o jẹ ipata labẹ okuta lati sọnù. 

11 Kò ìṣúra rẹ jọ gẹgẹ bí àṣẹ Ọgá Ògo,yôo sì mú ẹ̀rẹ̀ wá 
fún ọ ju wúrà lọ. 

12 Pa ánu mọ ninu ile iṣura rẹ: yio si gbà ọ lọwọ gbogbo 
ipọnju. 

13 Yòo bá ọ jà fún àwọn ọtá rẹ ju asà ati ọkọ tí ô lágbára lọ. 
14 Olôdodo enia ṣe oniduro fun ẹnikeji rẹ̀: ṣugbọn ẹniti o 
ṣe aigàn ni yio kọ ọ silẹ. 

15 Máṣe gbagbe ore oniduro rẹ, nitoriti o fi ẹmi rẹ̀ fun ọ. 

16 Ẹlẹṣẹ yòò bì ohun rere onídáníléjú rẹ ṣubú. 

17 Ẹniti o si jẹ alaimopẹ inu yio fi ẹniti o gbà a silẹ ninu 
ewu. 

18 Otitọ li o ti sọ ọpọlọpọ ohun rere di, o si mì wọn bi ìgbì 
okun: awọn alagbara li o lé kuro ni ile wọn, tobẹ ti nwọn 
rìn kiri larin awọn orilẹ-ẹ̀de ajeji. 

19. Enia buburu ti o nrú ofin Oluwa rú yio ṣubu sinu ẹri: ati 
ẹniti o ba nṣe, ti o si ntẹle ọna awọn ẹlomiran fun ẹ̀re yio 
ṣubu sinu ẹjọ. 

20 Ran aládùúgbò rẹ lọwọ gẹgẹ bí agbára rẹ, kí o sì ṣọra kí 
ìwọ tìkararẹ má baà bọ sínú rẹ. 

21 Ohun pataki fun igbesi-aye ni omi, ati onjẹ, ati aṣọ, ati 
ile lati bò itiju. 

22 Ẹmi talaka ninu ile kekere, sàn jù onjẹ ẹlẹgẹ ni ile 
ẹlomiran lọ. 

23 Boya diẹ tabi pupọ, jẹ ki inu rẹ dun, ki iwọ ki o má ba 
gbọ ẹgan ile rẹ. 

24 Nitoripe igbe aiye oṣi ni lati ma lọ lati ile de ile: nitori 
nibiti iwọ ba nṣe alejo, iwọ kò gbọdọ yà ẹnu rẹ. 

25 Iwọ o ṣe àjaye, iwọ o si jẹ àse, iwọ kì yio si dupẹ: 
pẹlupẹlu iwọ o gbọ ọrọ kikoro: 

26. Wá, iwọ alejò, ki o si pẹ̀se tabili, ki o si bọ mi ninu 
eyiti iwọ ti pẹ̀se. 

27 Fi àye silẹ, iwọ alejò, fun ọlọla; arakunrin mi wá lati wọ, 
mo si ṣe alaini ile mi. 

28 Nkan wọnyi buruju fun enia oye; igbeloju iyẹwu ile, ati 
ẹgan ti ayanilowo. 


ORÍ 30 


1 ENIYAN ti o fẹ ọmọ rẹ̀ amu u fọwọkàn ọpá na li 
igbagbogbo, ki on ki o le ni ayọ rẹ nikẹhin. 

2 Ẹniti o ba nà ọmọ rẹ̀ yio ni ayọ ninu rẹ̀, yio si yọ ninu rẹ̀ 
làárin awọn ojulumọ rẹ̀. 

3 Ẹniti o kọ ọmọ rẹ ni ibinujẹ ọta: ati niwaju awọn ọrẹ rẹ ni 
yio yọ si rẹ̀. 

4 Bi baba rẹ tilẹ kú, sibẹ o dabi ẹnipe kò kú: nitoriti o fi 
ẹnikan silẹ lẹhin rẹ ti o dabi on tikararẹ̀. 

5 Nigbati o si wà láye, o ri, o si yọ ninu rẹ̀: nigbati o si kú, 
kò banujẹ rẹ̀. 

6 O fi olugbẹsan silẹ lẹhin rẹ̀ si awọn ọta rẹ, ati ẹniti yio 
san anu fun awọn ọrẹ rẹ̀. 

7 Ẹniti o mu ọmọ rẹ̀ pọju, yio di ọgbẹ rẹ̀; ìfun rẹ̀ yÒÒò sì 
dàrú ní gbogbo igbe. 

8 Ẹṣin ti a kò fọ di alagbara; 

9 Aku ọmọ rẹ, yio si dẹruba ọ: ba a ṣere, yio si mu ọ dojuru. 
10 Máṣe rẹrin pẹlu rẹ̀, ki iwọ ki o má ba banujẹ lọdọ rẹ, ati 
ki iwọ ki o má ba pa ehin rẹ keke nikẹhin. 

11 Máṣe fun u li omnira ni igba ewe rẹ̀, má si ṣe Ṣẹju Si 
wẹ̀re rẹ̀. 

12 Tẹ ọrùn rẹ si isalẹ nigbati o wà ni ọdọ, ki o si lù u li 
ẹgbẹ nigbati o wà li ọmọde, ki o má ba ṣe agidi, ki o si jẹ 
alaigbọran si ọ, bẹni ki o si mu ibanujẹ wá si ọkàn ti o tẹẹrẹ. 


13 Bá ọmọ rẹ wí, kí o sì mú un ṣiṣẹ, kí ìwà ìbàjẹ rẹ má baà 
jẹ ẹ̀ṣẹ fún ọ. 

14 O dara julọ ni awọn talaka, ti o jẹ ohun ti o lagbara ati 
agbara ofin, ju ọlọrọ ti o ni ipọnju ninu ara rẹ̀ lọ. 

15 Ìlera àti ohun ìní dídára ga ju gbogbo wúrà lọ,àti ara tí ô 
lágbára ju ọrọ àìlúpin lọ. 


16 Kò sí ọrọ ju ara tí ô yẹ̀ kooro, kò sì sí ayọ ju ayọ ọkàn lọ. 


17 Ikú sàn ju ìyẹ̀ kíkorò tàbí àìsàn ìgbà gbogbo lọ. 

18 Oúnjẹ tí a dà sí ẹnu tí a sé mọlẹ dàbí oúnjẹ ẹran tí a gbé 
kalẹ sôrí isa-okú. 

19 ẹ̀re kili ọrẹ-ẹbọ oriṣa ṣe? nitoriti kò le jẹ, bẹni kò le rùn: 
bẹli ẹniti a nṣe inunibini si lati ọdọ Oluwa wá. 

20 O fi oju rẹ̀ riran, o si kerora, bi iwẹfa ti o gbá wundia 
mora ti o si kerora. 

21 Máṣe fi ọkàn rẹ lelẹ fun ibinujẹ, má si ṣe pọn ara rẹ loju 
ninu ìmọ ara rẹ. 

22 Ayọ ọkàn ni ìye enia, ati ayọ enia mu ọjọ rẹ̀ gùn. 

23 Fẹ ẹmí ara rẹ, kí o sì tu ọkàn rẹ nínú, mú ìbànújẹ jìnnà sí 
Ọọ, 

24 Ìlara ati ìbínú a máa mú kí ayé kúrú; 

25 Ọkàn tí ô kún fún ìdùnnú tí ô sì dára,yôo máa ṣe ìtọjú 
ẹran ati oúnjẹ rẹ̀. 


ORÍ 31 


1 Iṣọra ọrọ a jẹ ẹran run, aniyan rẹ a si nmu orun lọ. 


2 Ìṣọra kì yòò jẹ kí ẹ ẹ̀nìyàn tòògbé,gẹgẹ bí àrùn ọgbẹ ti í sùn. 


3 Ọlọrọ ní làálàá púpọ láti kò ọrọ jọ; nigbati o si simi, o si 
kún fun adùn rẹ̀. 

4 Talakà nṣe lála ni ipò rẹ̀ talaka; nígbà tí ô bá sì jáde, ô ṣì 
wà aláìní. 

5 Ẹniti o ba fẹ wura li a kì yio dalare, ati ẹniti o ba ntọ ẹ̀ṣẹ 
lẹhin yio ni yò. 

6 Wura ti di iparun ti ọpọlọpọ, ati iparun wọn wa. 

7 Ohun ikọsẹ ni fun awọn ti nrubọ si i, ati gbogbo aṣiwere 
li a o fi mu. 

8 Ibukún ni fun ọlọrọ ti a ri li ailabawọn, ti kò si tọ wura 
lẹhin. 

9 Ta ni òun? awa o si ma pẹ̀ e li alabukún fun: nitori ohun 
iyanu li o ṣe lárin awọn enia rẹ̀. 

10 Tali a ti dán an wò, ti a si ri pe o pé? nígbà náà ni kí ò 
máa ṣogo. Tani o le kọsẹ, ti kò si kọsẹ? tabi ṣe buburu, ti 
kò si ṣe e? 

n Ohun-i ini rẹ li a o fi idi rẹ mulẹ, ati ijọ enia yio si ma 
sọrọ ánu rẹ̀. 

12 Bi iwọ ba joko lori tabili ọpọlọpọ, máṣe ṣe ojukokoro 
lori rẹ̀, má si ṣe wipe, Onjẹ pipọ mbẹ lori rẹ̀. 

13 Ranti pe oju buburu li ohun buburu: ati ohun ti a dá ni 
buburu jù oju lọ? nitorina o sọkun ni gbogbo igba. 

14 Máṣe na ọwọ rẹ nibikibi ti o ba wò, má si ṣe fi i lọ sinu 
awopọkọ pẹlu rẹ̀. 

15 Máṣe da ọmọnikeji rẹ lẹjọ fun ara rẹ: ki o si jẹ oloye 
ninu ohun gbogbo. 

16 Jẹ bi o ti yẹ enia, nkan wọnni ti a gbé ka iwaju rẹ; ki o si 
Jẹ akiyesi, ki o má ba korira rẹ. 

17 Ẹ kọ silẹ nitori ìwa; má sì ṣe jẹ ẹni ìtẹlọrùn, kí o má baà 
bínú. 

18 Nigbati iwọ ba joko larin ọpọlọpọ, máṣe na ọwọ rẹ li 
akokò. 

19 Ìwọnba díẹ tò fún ọkùnrin tí a tọjú dáadáa, kò sì mú 
afẹfẹ rẹ̀ kúrú lôrí ibùsùn rẹ̀. 


20 Oorun ti o ni ohùn ti jijẹ niwọntunwọsi: o dide ni 
kutukutu, ati ọgbọn rẹ wa pẹlu rẹ: ṣugbọn irora wiwo, ati 
choler, ati pangs ti ikun, wa pẹlu ọkunrin ti ko ni itẹlọrun. 
21 Bi a ba si fi agbara mu ọ lati jẹ, dide, jade lọ, bì, iwọ o 
si simi. 

22 Ọmọ mi, gbọ ti emi, má si ṣe gàn mi, ati nikẹhin iwọ o 
ri gẹgẹ bi mo ti sọ fun ọ: ni gbogbo iṣẹ rẹ ki o yara, bẹni kò 
si àrun ki o le de ba ọ. 

23. Ẹnikẹni ti o ba li ọpọlọpọ onjẹ rẹ̀, enia yio sSỌrỌ rẹ̀ Tere; 
a o si gba iroyin itoju ile rere re gbo. 

24 Ṣugbọn si ẹniti o ṣafẹri onjẹ rẹ ni gbogbo ilu yio kùn; a 
kò sì ní ṣiyẹ̀méjì nípa ẹrí àìnífẹẹ rẹ̀. 

25 Máṣe fi akikanju rẹ hàn ninu ọti-waini; nitori ọti-Waini 
ti pa ọpọlọpọ run. 

26 Ileru na fi eti hàn nipa fifọ: bẹni ki iwọ ki o mu ọkàn 
awọn agberaga mu. 

27 Waini dara bi ìye fun enia, bi a ba mu niwọntunwọnsi: 
ìye wo li o jẹ fun enia ti kò ni ọti-waini? nitoriti a mu u lati 
mu inu enia dùn. 

28 Ní ìwọn ọtí wáìnì ní àmuyò àti ní àsìkò a máa mú inú 
dídùn wá, àti ìdùnnú ọkàn. 

29 Ṣugbọn ọti-waini ti a mu pẹlu àṣejù a nmu kikoro inu 
wá, pẹlu ìja ati ìja. 

30 Ọti amupara mu ibinu aṣiwẹ̀re di pupọ, titi yio fi ṣẹ̀: o di 
agbara ku, o si nmu ọgbẹ di. 

31 Ẹ máṣe ba aladugbo rẹ wi ninu ọti-waini, ki ẹ má si 
kẹgàn rẹ ninu mirth rẹ: máṣe fun u li ọrọ ti o kún fun u, ki ẹ 
má si tẹ ẹ mọlẹ, ki ẹ má si tẹ ẹ mọlẹ pẹlu rọ ọ lati mu. 


ORÍ 32 


1 BI iwọ ba ṣe olori àse, máṣe gbe ara rẹ soke, ṣugbọn ki o 
wà lárin wọn bi ọkan ninu awọn iyokù; ẹ tọjú wọn 
taápọntaápọn, nítorí náà, jôkòô. 

2 Nigbati iwọ ba si ṣe gbogbo ọfiisi rẹ, gba ipò rẹ, ki iwọ ki 
o le ma yọ pẹlu wọn, ki iwọ ki o si gba ade kan fun aṣẹ rẹ 
daradara ti ajọ na. 

3 Sọ, iwọ ti iṣe agba, nitori o tọ fun ọ, ṣugbọn pẹlu idajọ ti 
o yẹ̀ kôòro; ati ki o ṣe idiwọ orin. 

4 Máṣe tú ọrọ Jade nibiti akọrin gbé wà, má si ṣe fi ọgbọn 
hàn li akokò ti wá. 

5 Arinrin orin ninu àsẹ̀ ọtí waini dàbí ẹ̀dìdì carbuncle tí a fi 
Wúrà ṣe. 

6 Gẹgẹ bí ẹ̀dìdì òkúta emeraldi tí a gbé kalẹ sí iṣẹ wúrà,bẹẹ 
ni orin alárinrin pẹlú ọtí waini dídùn. 

7 Sọ, ọdọmọkunrin, bi iwọ ba ṣe alaini: ṣugbọn ṣinṣin 
nigbati a o bẹ̀re lọwọ rẹ lẹmeji. 

8 Jẹ ki Ọrọ rẹ kuru, ki o li oye pipọ li ọrọ diẹ; dàbí ẹni tí ô 
mọ tí ô sì di ahọn rẹ mú. 

9 Bi iwọ ba wà larin awọn enia nla, máṣe sọ ara rẹ dọgba 
pẹlu wọn; nígbà tí àwọn àgbààgbà bá sì wà níbẹ, má ṣe sọ 
ọrọ púpọ. 

10 Ki manamana ki ara to lọ; ati niwaju eniyan ti o tiju yoo 
ni ojurere. 

11 Dide ni asiko, ki o má si ṣe kẹhin; ṣugbọn gba ọ si ile 
laisi idaduro. 

12 Nibẹ ni iṣáju rẹ, ki o si ṣe eyiti o fẹ: ṣugbọn máṣe fi ọrọ 
igberaga ṣẹ. 

13 Ati nitori nkan wọnyi bukún fun ẹniti o dá ọ, ti o si ti fi 
ohun rere rẹ kún ọ. 

14 Ẹnikẹni ti o ba bẹru Oluwa yio gbà ibawi rẹ̀; ati awọn ti 
o wá a ni kutukutu yio ri ojurere. 


15 Ẹniti o ba nwá ofin li a o fi kún rẹ̀: ṣugbọn agabagebe 
yio kọsẹ nibẹ̀. 

16 Awọn ti o bẹru Oluwa yio ri idajọ, nwọn o si da ododo 
bi imọlẹ. 

17 A kì yio ba enia buburu wi, ṣugbọn o ri awawi gẹgẹ bi 
ifẹ rẹ̀. 

18 Ọkùnrin tí ô ní ìmọràn yòò jẹ onígbàgbọ; ṣugbọn àjéjì 
ati onigberaga kò ni ẹ̀ru, ani nigbati on tikararẹ ti ṣe 
laigbimọ. 

19 Maṣe ṣe ohunkohun laisi imọran; nigbati iwọ ba si ti ṣe 
lẹkan, máṣe ronupiwada. 

20 Máṣe lọ li ọna ti iwọ o le ṣubu, má si ṣe kọsẹ lárin awọn 
okuta. 

21 Máṣe gbẹkẹle ọna titọ. 

22 Kí o sì ṣọra fún àwọn ọmọ rẹ. 

23 Ninu iṣẹ rere gbogbo gbẹkẹle ọkàn rẹ; nítorí ẹ̀yí ni pípa 
àwọn òfin mọ. 

24 Ẹniti o ba gbà Oluwa gbọ pa ofin mọ; ẹni tí ô bá sì 
gbẹkẹlé rẹ kì yòò rí bẹẹ. 


ORÍ 33 


1 ABUBULU kan kì yio ṣẹlẹ si ẹniti o bẹ̀ru Oluwa; ṣùgbọn 
nínú ìdánwò, yÒòò sì tún gbà á. 

2 Ọlọgbọn enia kò korira ofin; ṣùgbọn ẹni tí ô jẹ 
alágàbàgẹbẹ̀ nínú rẹ dàbí ọkọ ojú omi nínú ìjì. 

3 Enia amoye gbẹkẹle ofin; Òfin sì jẹ olòòòtọ sí i gẹgẹ bí 
Ọrọ àsọjáde. 

4 Mura ohun ti iwọ o wi, bẹli a o si gbọ ọ: si di ẹkọ, ki o si 
dahùn. 

5 Ọkàn òmùgọ dàbí kẹkẹ kẹkẹ; ati awọn ero rẹ dabi 
akletree yiyi. 

6 Ẹṣin akọrin dabi ọrẹ ẹlẹgàn, o wa labẹ gbogbo ẹniti o 
joko lori rẹ̀. 

7 Éṣe ti ọjọ kan fi tayọ omiran, nigbati gbogbo imọlẹ ọjọ 
gbogbo ni ọdun ti jẹ ti Òrùn? 

8 Nipa ìmọ Oluwa li a fi yà wọn si ọtọ: o si yi ìgba ati àse 
dà. 

9 Diẹ ninu wọn li o ti ṣe ọjọ giga, o si yà Wọn si mimọ, ati 
ninu wọn li o ṣe ọjọ lasan. 

10 Ati gbogbo enia lati ilẹ li o ti wá, ati Adamu li a ti dá 
lati ilẹ. 

11 Ní ọpọlọpọ ìmọ Olúwa ti pín wọn níyà,0 sì mú kí ọnà 
wọn yàtọ. 

12 Diẹ ninu wọn li o ti sure, o si gbé e ga, ati ninu wọn li o 
yà si mimọ, o si mú ara rẹ sunmọtosi: ṣugbọn ninu wọn li o 
ti bú, o si rẹ silẹ, o si ti yipada kuro ni ipò wọn. 

13 Bi amọ ti wà li ọwọ amọ, lati ṣe e li didùn rẹ̀: bẹni enia 
wà li ọwọ ẹni ti o dá a, lati sọ ọ di ẹni ti o dabi ẹnipe o dara 
julọ. 

14 Ore duro si ibi, ati ìye si ikú: bẹli olododo si ẹlẹṣẹ, ati 
ẹlẹṣẹ si olododo. 

15 Nítorí náà, wo gbogbo iṣẹ Ọgá Ògo; ati awọn meji ati 
meji ni o wa, ọkan lodi si miiran. 

16 Mo jí gbẹ̀yìn gbogbo rẹ̀, gẹgẹ bí ẹni tí ô kôra jọ lẹyìn 
àwọn àjàrà: nípa ìbùkún Olúwa ni mo jẹ̀rẹ̀, mo sì wárìrì ọtí 
wáìnì mi bí ẹni tí n kú ẹ̀so àjàrà jọ. 

17 Kiyesi i, kì iṣe fun ara mi nikan ni mo ṣe lálá, ṣugbọn 
fun gbogbo awọn ti nwá ẹkọ. 

18. Ẹ gbọ ti emi, ẹnyin enia nla enia, ki ẹ si fi eti nyin gbọ, 
ẹnyin olori ijọ. 

19 Máṣe fun ọmọ rẹ, ati aya rẹ, arakunrin rẹ ati ọrẹ rẹ, 
agbara lori rẹ nigbati iwọ ngbe, ki iwọ ki o má si fi ẹrù rẹ 


fun ẹlomiran: ki o má ba ronupiwada fun ọ, iwọ si tun ni 
ìgboyà fun kanna. 

20 Niwọn igbati iwọ ba wà láye, ti iwọ si nmí ninu rẹ, 
máṣe fi ara rẹ fun ẹnikẹni. 

21 Nitoripe o san ki awọn ọmọ rẹ ma wa ọ, jù ki iwọ ki o 
duro si iyì wọn. 

22 Ninu gbogbo iṣẹ rẹ, pa ọlá mọ fun ara rẹ; máṣe fi 
àbàwọn silẹ ninu ọlá rẹ. 

23 Nigbati iwọ o ba pari ọjọ rẹ, ti iwọ o si pari ẹmi rẹ, pín 
iní rẹ. 

24. Onjẹ ẹran, ọpa, ati ẹrù, wà fun kẹtẹkẹtẹ; ati akara, 
atunse, ati iṣẹ, fun iranṣẹ. 

25 Bi iwọ ba fi iranṣẹ rẹ ṣe lala, iwọ o ri isimi: ṣugbọn bi 
iwọ ba jẹ ki o lọ laiSiS$ẹ, on o si wá omnira. 

26 Àjaga ati igbáti a ma tẹ ọ lọrùn: bẹli orò ati orò ri fun 
iranṣẹ buburu. 

27 Fi ránṣẹ lati ṣiṣẹ, ki o má ba ṣe ọlẹ; nitori ailọkẹ kọni ibi 
pipọ. 

28 Gbé e kalẹ láti ṣiṣẹ, gẹgẹ bí Òô ti yẹ fún un: bí kò bá jẹ 
onígbọràn, fi àwọn ìdọtí tò wúwo sí i. 

29 Ṣùgbọn ẹ má ṣe rékọjá sí ẹnikẹni; ati laisi lakaye, ma ṣe 
ohunkohun. 

30 Bi iwọ ba li ọmọ-ọdọ, jẹ ki o ri fun ọ bi ara rẹ, nitoriti 
iwọ ti rà a ni iye kan. 

31 Bi iwọ ba li ọmọ-ọdọ, ṣe e bi arakunrin: nitoriti iwọ ṣe 
alaini rẹ̀, bi ti ọkàn ara rẹ: bi iwọ ba ṣe e ni ibi, ti on si sa 
fun ọ, ọna wo ni iwọ o gbà lati wá a? 


ORÍ 34 


1 Ireti enia ti oye kù fun asan ati eke ni: ala si gbé aṣiwere 
soke. 

2. Ẹniti o ba nwò àlá dabi ẹniti o mu li ojiji ojiji, ti o si ntọ 
afẹfẹ lẹhin. 

3 Ìran àlá jẹ ìríra ohun kan sí òmíràn, àní gẹgẹ bí ìrí ojú sí 
ojú. 

4 Ninu ohun aimọ kili a le wẹ? ati ninu ohun ti iṣe eke kini 
otitọ le ti jade? 

5 Awọn ibawi, ati awọn soothsayings, ati awọn ala, jẹ asan: 
ati ọkàn fancieth, bi ọkàn obinrin ni travail. 

6 Bi a kò ba rán wọn lati ọdọ Ọga-ogo julọ wá ni ibẹwo rẹ, 
máṣe fi ọkàn rẹ le wọn. 

7 Nítorí àlá ti tan ọpọlọpọ jẹ,àwọn tí ô gbẹkẹlé wọn sì ti 
kùnà. 

8 A ori Ofin di pipé laisi eke: ati ọgbọn pipé fun ẹnu olòtọ. 
9, Enia ti o ti nrìn kiri mọ ohun pipọ; ẹni tí Ò sì ní ìrírí púpọ 
yÒòò sọ ọgbọn. 

10. Ẹniti kò ni ìrírí mọ diẹ: ṣugbọn ẹniti o rìn kiri kún fun 
oye. 

11 Nigbati mo rin, mo ri ohun pipọ; ati pe Mo loye diẹ sii 
ju Mo le sọ. 

12 Nigbakugba li emi wà ninu ewu ikú: ṣugbọn a gbà mi 
nitori nkan wọnyi. 

13 Ẹmi awọn ti o bẹru Oluwa yio yẹ̀; nitori ireti wọn mbẹ 
ninu ẹniti o gbà wọn. 

14 Ẹnikẹni ti o ba bẹru Oluwa kì yio bẹru, bẹni kì yio bẹru; 
nitori on ni ireti rẹ̀. 

15 Ibukún ni fun ọkàn ẹniti o bẹru Oluwa: tali o nwò? ati 
tani agbara rẹ̀? 

16 Nitoripe oju Oluwa mbẹ lara awọn ti o fẹ ẹ, on li àbo ati 
idabobo agbara wọn, idabobo kuro ninu ooru, ati ìbori Òrun 
li ọsangangan, idabobo kuro ninu ikọsẹ, ati iranlọwọ lọwọ 
iṣubu. 


17 O gbe ọkàn soke, o si mu oju imọlẹ: o fi ilera, ìye, ati 
ibukún fun. 

18. Ẹniti o rú ohun kan ti a kòtọ, ẹya rẹ̀ ni; a kò sì gba ẹbùn 
àwọn aláìṣòòtọ. 

19. inu Ọga-ogo kò dùn si ọrẹ-ẹbọ enia buburu; bẹni a kò fi 
ọpọlọpọ ẹbọ tu u fun ẹṣẹ. 

20. Ẹnikẹni ti o ba mú ọrẹ wá ninu ẹrù talaka, o ṣe bi ẹniti 
o pa ọmọ li oju baba rẹ̀. 

21 Onjẹ talaka li ẹmi wọn: ẹniti o lù u jẹ enia ẹjẹ. 

22 Ẹniti o ba gbà ẹmi ẹnikeji rẹ lọ,o pa a; ẹni tí ò sì fi òṣìṣẹ 
ọyà rẹ jẹ alágbàṣe rẹ jẹ. 

23 Nigbati ẹnikan ba kọ, ti ẹlomiran si wò lulẹ, ẹ̀re kili 
nwọn ni bikoṣe lala? 

24 Nigbati ẹnikan ba ngbadura, ti ẹlomiran ba si bú, ohùn 
tani Oluwa yio gbọ? 

25 Ẹniti o ba wẹ ara rẹ lẹhin fififọwọkan okú, bi o ba si tún 
fi ọwọ kàn a, ẹ̀re kili ìwẹ rẹ̀? 

26 Bẹni o ri fun ọkunrin kan ti o gbàwẹ nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ti o si 
tun pada, ti o si ṣe bẹ: tani yio gbọ adura rẹ̀? tabi kili ẹ̀re rẹ 
fun u? 


ORÍ 35 


1 ENIYAN ti o pa ofin mọ mu ọrẹ-ẹbọ ti o to wá: ẹniti o pa 
ofin mọ, o ru ẹbọ alafia. 

2 Ẹniti o san ẹ̀re rere rubọ iyẹfun daradara; ẹni tí ô bá sì n 
ṣe àánú a máa rúbọ. 

3 Lati kuro ninu ìwa-buburu li ohun ti o wu Oluwa; àti láti 
kọ àìṣòdodo sílẹ jẹ ẹ̀tùtù. 

4 Iwọ kò gbọdọ farahàn li ofo niwaju Oluwa. 

5S Nitoripe gbogbo nkan wọnyi li a o ṣe nitori ofin. 

6 Ẹbọ olododo mu pẹpẹ sanra, òrùn didùn rẹ si mbẹ niwaju 
Ọga-ogo. 

7 Ẹbọ olôdodo jẹ ìtẹwọgbà. a kì yio si gbagbe iranti rẹ 
lailai. 

8 Fi oju rere fun Oluwa li ọlá rẹ̀, má si ṣe dín akọso ọwọ rẹ 
kù. 

9 Fi oju-didùn hàn ninu gbogbo ẹbun rẹ, ki o si fi ayọ yà 
idamẹwa rẹ sọtọ. 

10 Fi fun Ọga-ogo gẹgẹ bi o ti sọ ọ di ọlọrọ; ati bi iwọ ti ni, 
fi oju didùn fun. 

11 Nitoripe Oluwa san a, yio si san a fun ọ ni ìlọpo meje. 
12 Máṣe rò lati fi ẹbun bàjẹ; nítorí irú àwọn bẹẹ kì yòò gbà: 
má sì ṣe gbẹkẹlé ẹbọ àìṣòdodo; nitori Oluwa li onidajọ, kò 
si si ojuṣaju enia. 

13 On kì yio gba enia kan si talaka, ṣugbọn yio gbọ adura 
awọn anilara. 

14 On kì yio gàn ẹbẹ alainibaba; tabi opò, nigbati o ba tú 
arosọ rẹ jade. 

15 Omije kò ha ṣàn si ẹrẹkẹ opô bi? Ati igbe rẹ ko ha si 
ẹniti o mu wọn ṣubu? 

16 Ẹniti o ba nsìn Oluwa li a o ṣe itẹwọgbà, ati adura rẹ̀ yio 
de awọsanma. 

17 Àdúrà onírẹlẹ a máa gún ìkùukùu; kì yio si lọ, titi Ọgá- 
ogo yio fi ri i lati ṣe idajọ ododo, ati lati ṣe idajọ. 

18 Nitoripe Oluwa kì yio jafara, bẹni Olodumare kì yio fi 
sùúrù fun wọn, titi yio fi lù ẹgbẹ awọn alaanu li ọrun, ti yio 
si san ẹsan fun awọn keferi; Títí tí yúòò fi gba ọpọlọpọ àwọn 
agbéraga lọ, tí yòò sì fọ ọpá aládé àwọn aláìṣòdodo; 

19 Titi yio fi san a fun olukuluku gẹgẹ bi iṣe rẹ̀, ati fun iṣẹ 
enia gẹgẹ bi ẹ̀ro wọn; Títí tí yòò fi dá ẹjọ àwọn ẹ̀nìyàn rẹ̀ 
lẹjọ,tí yòò sì mú wọn yọ nínú àánú rẹ. 

20 Anu yẹ li akokò ipọnju, bi awọsanma òjo ni akoko ọdá. 


ORÍ 36 


1 Ṣàánú fun wa, Oluwa Ọlọrun gbogbo eniyan, ki o si WÒ 
wa: 

2 Ki o si rán ẹru rẹ sori gbogbo orilẹ-ẹde ti kò wá ọ. 

3 Gbe ọwọ rẹ soke si awọn orilẹ-ẹ̀de ajeji, si jẹ ki wọn ri 
agbara rẹ. 

4 Gẹgẹ bi a ti yà ọ si mimọ ninu wa niwaju wọn: bẹni ki 
iwọ ki o ma gbega lárin wọn niwaju wa. 

5 Ki nwọn ki o si mọ ọ, gẹgẹ bi awa ti mọ ọ, pe kò si 
Ọlọrun kan bikoṣe iwọ nikanṣoṣo, Ọlọrun. 

6 Ṣe àmi titun, ki o si ṣe iṣẹ iyanu ajeji miran: yìn ọwọ rẹ 
ati apa ọtún rẹ logo, ki nwọn ki o le ṣeto iṣẹ ìyanu rẹ. 

7 Gbe ibinu soke, ki o si da ibinu jade: mu ọta kuro, ki o si 
pa ọta run. 

8 Pa akoko kukuru, ranti majẹmu, si jẹ ki wọn ma sọrọ iṣẹ 
iyanu rẹ. 

9 Ki a ki o run ẹniti o salà nipa irunu iná; ki o si jẹ ki awọn 
ti o ni awọn enia lara. 

10 Lu awọn olori awọn orilẹ-ẹde li abẹ, ti nwọn wipe, Kò 
si ẹlomiran bikoṣe awa. 

11 Pe gbogbo ẹya Jakobu jọ, ki iwọ ki o si jogun wọn, gẹgẹ 
bi li àtetekọṣe. 

12 Oluwa, ṣánu fun awọn enia ti a fi orukọ rẹ pẹ̀, ati fun 
Israeli, ti iwọ ti sọ akọbi rẹ. 

13 Iwọ ṣanu fun Jerusalemu, ilu mimọ rẹ, ibi isimi rẹ. 

14 Fi ọrọ ẹnu rẹ kún Sioni, ati awọn enia rẹ pẹlu ogo rẹ. 

15 Jẹri fun awọn ti iwọ ti ni lati ipilẹṣẹ wá, ki o si gbé 
awọn woli dide ti o ti wà li orukọ rẹ. 

16 San fun awọn ti o duro dẹ̀ ọ, si jẹ ki awọn woli rẹ di 
olòtọ. 

17 Oluwa, gbọ adura awọn iranṣẹ rẹ, gẹgẹ bi ibukún 
Aaroni lori awọn enia rẹ, ki gbogbo awọn ti ngbe ori ilẹ ki 
o le mọ pe iwọ li Oluwa, Ọlọrun aiyeraiye. 

18 Ikùn jẹ gbogbo onjẹ run, ṣugbọn ẹran kan san jù omiran 
lọ. 

19 Bi awọn palate tasteth divers iru venison: bẹni ọkàn ti 
oye ọrọ eke. 

20. Aiya oniya ni imu ibinujẹ: ṣugbọn amoye enia ni yio 
san a fun u. 

21 Obinrin ni yio gba olukuluku ọkunrin, 
ọmọbinrin kan sàn ju ekeji lọ. 

22 Ẹwà obinrin mu oju dùn, ọkunrin kò si fẹ ohun ti o dara 
jù. 

23 Bí inú rere, ìrẹlẹ, àti ìtùnú bá wà ní ahọn rẹ, nígbà náà 
ọkọ rẹ kò rí bí àwọn ọkùnrin mìíràn. 

24. Ẹniti o ni aya ti bẹrẹ si ini, iranlọwọ bi on tikararẹ, ati 
ọwọn isimi. 

25 Nibiti odi kò si, nibẹ ni ini na ti bàjẹ: ẹniti kò ba si aya 
kan kì yio rìn kiri si oke ati isalẹ ọfọ. 

26 Tani yio gbẹkẹle olẹ̀ ti a yàn daradara, ti nfò lati ilu de 
ilu? tali o si gbà enia gbọ ti kò ni ile, ti o si sùn nibikibi ti 
oru bá gbé ba a? 


ṣugbọn 


ORÍ 37 


1 OLUKUluku ọrẹ wipe, Ọrẹ rẹ̀ li emi pẹlu: ṣugbọn ọrẹ 
kan mbẹ, ti iṣe ọrẹ kan li orukọ. 

2 Kì ha iṣe ibinujẹ titi de ikú, nigbati ẹlẹgbẹ ati ọrẹ ba 
yipada si ọta? 

3 Iwọ ìro buburu, nibo ni iwọ ti wá lati fi ẹtan bò aiye? 

4 Ọrẹ kan wà,tí ô yọ ninu ire ọrẹ,ṣugbọn nígbà ìpọnjú yôo 
dé bá a. 


5 Ẹlẹgbẹ kan wà, tí ô ràn ọrẹ rẹ lọwọ fún ikùn, tí ô sì gbé 
ọpá sôkẹ̀ sí àwọn ọtá. 

6 Máṣe gbagbe ọrẹ rẹ li ọkàn rẹ, má si ṣe gbagbe rẹ̀ ninu 
ọrọ rẹ. 

7 Gbogbo ìgbimọ a ma gbé ìmọ ga; ṣugbọn awọn kan wà ti 
ngbimọ fun ara rẹ̀. 

8 Ṣọra lọdọ olùdámọràn, kí o sì mọ ṣáájú àìní tí òô ní; nitori 
on o gbimọran fun ara rẹ; kí ô má baà ṣẹ gẹ̀gé lé ọ lòrí. 

9 Ki o si wi fun ọ pe, Ọna rẹ dara: lẹhin na o duro li apa 
keji, lati wò ohun ti yio bá ọ. 

10 Má ṣe ṣe ìfọrọwánilẹnuwò pẹlú ẹni tí ô fura sí ọ: kí o sì 
fi ìmọràn rẹ pamọ kúrò lọwọ irú bí ilara rẹ. 

11. Bẹni ki o máṣe gbìmọ pẹlu obinrin ti o fi ọwọ kàn ẹniti 
o njowu rẹ̀; bẹẹ ni kì í ṣe pẹlú òfò ní ọràn ogun; tabi pẹlu 
oniṣowo kan niti paṣipaarọ; tabi pẹlu eniti o ta; tabi pẹlu 
ilara eniyan ọpẹ; tabi pẹlu alaanu enia kan ti o kan inurere; 
tabi pẹlu awọn ọlẹ fun eyikeyi iṣẹ; tabi pẹlu alagbaṣe fun 
ọdun kan ti ipari iṣẹ; tabi pẹlu alaiṣẹ iranṣẹ ti o pọju: máṣe 
fetisilẹ si wọnyi ni ọran ìmọ. 

12 Ṣugbọn ki o wà pẹlu enia oniwà-bi- Ọlọrun nigbagbogbo, 
ẹniti iwọ mọ pe o pa ofin Oluwa mọ, ẹniti ọkàn rẹ wà gẹgẹ 
bi inu rẹ, ti yio si ba ọ bajẹ, bi iwọ ba biyun. 

13 Ki ìmọràn ọkàn-ara rẹ ki o duro: nitori kò si enia ti o jẹ 
olôtọ si ọ jù bẹ lọ. 

14 Nitoripe nigbakan li ọkàn enia kì yio wi fun u jù oluṣọ 
meje lọ, ti o joko loke ni ile-iṣọ giga. 

15 Ati ju gbogbo eyi lọ gbadura si Ọga-ogo, ki o le ma tọ 
ọna rẹ li otitọ. 

16 Jẹ kí ìrònú ṣáájú gbogbo oníṣòwò, àti ìmọràn ṣáájú 
gbogbo ìṣe. 

17 Ìrísí ojú jẹ àmì ìyípadà ọkàn. 

18. Oríṣi ohun mẹrin li o farahàn: rere ati buburu, ìye ati 
ikú: ṣugbọn ahọn nṣakoso lori wọn nigbagbogbo. 

19 Ẹnikan wà ti o gbọn, ti o si nkọ enia pupọ, ti kò si li ere 
fun ara rẹ̀. 

20 Ẹnikan mbẹ ti o fi ọgbọn hàn li ọrọ, ti a si korira rẹ̀: yio 
ṣe alaini onjẹ gbogbo. 

21 Nitoripe a kò fi ore-ọfẹ fun, lati ọdọ Oluwa wá, nitoriti a 
fi ọgbọn gbogbo dù u. 

22 Omiiran li ọlọgbọn fun ara rẹ; ẹ̀so òye sì jẹ ohun ìyìn ní 
ẹnu rẹ̀. 

23 Ọlọgbọn enia li o kọ awọn enia rẹ; ẹ̀so òye rẹ kò sì yẹ̀. 
24 Ọlọgbọn enia yio kún fun ibukún; ati gbogbo awọn ti o 
ri i yoo kà a si alayọ. 

25 Ọjọ aiye enia li a le kà: ṣugbọn ọjọ Israeli kò niye. 

26 Ọlọgbọn enia ni yio jogún ogo lárin awọn enia rẹ, ati 
orukọ rẹ̀ yio wà lailai. 

27 Ọmọ mi, dán ọkàn rẹ wò ní ayé rẹ,kí o sì wo ohun tí ô 
burú,má sì ṣe fi ẹ̀yí fún un. 

28 Nitoripe ohun gbogbo kò li ẹ̀re fun gbogbo enia, bẹli 
olukuluku ọkàn kò ni inu-didùn si ohun gbogbo. 

29 Ẹ má ṣe ní ìtẹlọrùn nínú ohun búburú kankan, bẹẹ ni ẹ 
kò ní ojúkòkòrò jù lòrí ẹran: 

30 Fun igbekun ti awọn eran mu aisan, ati ṣiṣe ṣiṣe yoo yi 
sinu coolele. 

31 Nípa lílo àmùrẹ̀ ni ọpọlọpọ ṣẹ̀gbé; ṣùgbọn ẹni tí ô bá 
ṣọra yôò mú ẹmí rẹ gùn. 


ORÍ 38 


1 Bọwọ fún oníṣẹ̀gùn pẹlú ọlá tí ô yẹ fún ẹ̀rẹ̀ tí ẹyin lẹ̀ ní 
lọwọ rẹ: nítorí Olúwa ti dá a. 


2 Nitoripe lati ọdọ Ọga-ogo julọ ni imularada ti mbọ, on o 
si gbà ọla lọwọ ọba. 

3 Ọgbọn oníṣẹ̀gùn ni yio gbé ori rẹ soke: ati li oju awọn 
enia nla yio si yà a si. 

4 Oluwa ti da oogun lati inu ile wa; ẹniti o gbọn kì yio si 
korira wọn. 

5 A kò ha fi igi ṣe omi didùn, ki a le mọ iṣe rere rẹ̀? 

6 O si ti fun enia li ọgbọn, ki a le ma bu ọla fun u ninu iṣẹ 
iyanu rẹ̀. 

7 Pẹlu iru wọn li o fi mu enia larada, o si mu irora wọn 
kuro. 

8 Ninu iru bẹ li alafọṣẹ n ṣe àdidùn; ati ti awọn iṣẹ rẹ ko si 
opin; àti láti ọdọ rẹ ni àlàáfíà ti wá sôrí gbogbo ayé. 

9 Ọmọ mi, máṣe jafara ninu aisan rẹ: ṣugbọn gbadura si 
Oluwa, yio si mu ọ larada. 

10 Yọ kuro ninu ẹṣẹ, ki o si tọ ọwọ rẹ li ọtun, si wẹ ọkàn rẹ 
mọ kuro ninu gbogbo ìwa-buburu. 

11 Fi òrùn didùn, ati iranti iyẹfun daradara; kí o sì rú ẹbọ 
ọrá bí ẹni pé kò sí. 

12 Nigbana fi àye fun oniṣegun, nitoriti Oluwa li o ti dá a: 
máṣe jẹ ki o lọ kuro lọdọ rẹ, nitoriti iwọ ṣe alaini rẹ̀. 

13 Ìgbà kan wà tí àṣeyọrí rere wà lọwọ wọn. 

14 Nitoriti nwọn o si gbadura si Oluwa pẹlu, ki o le ṣe rere 
fun eyiti nwọn fi fun ni irọra ati atunṣe lati pẹ aye. 

15 Ẹniti o ba ṣẹ̀ niwaju. Ẹlẹda rẹ̀, Jẹ ki o ṣubu si ọwọ 
oniwosan. 

16 Ọmọ mi, jẹ kí omijé ṣubú sôrí òkú, kí ô sì bẹrẹ sí ṣàánú, 
bí ẹni pé ìwọ ti jìyà ara rẹ gidigidi; kí o sì bo ara rẹ gẹgẹ bí 
àṣà, kí o má sì pa ìsìnkú rẹ tì. 

17 Sọkun kikorò, ki o si sọkún nla, ki o si lo ẹfọ, bi o ti yẹ, 
ati pe ọjọ kan tabi meji, ki iwọ ki o má ba sọrọ buburu: ki 
iwọ ki o si tù ara rẹ ninu nitori Wuwo rẹ. 

18 Nitoripe lati inu ibinujẹ li ikú ti de, ati ìrora ọkàn li o fa 
agbara run. 

19 Ninu ipọnju pẹlu ibinujẹ a kù: ati ẹmi talaka li egún aiya. 
20 Má ṣe wúwo sí ọkàn rẹ: lé e kúrò, kí o sì jẹ ọmọ ẹgbẹ 
òpin ìkẹyìn. 

21 Máṣe gbagbe rẹ, nitoriti kò si ipadapadà: iwọ kò gbọdọ 
ṣe e ni rere, ṣugbọn pa ara rẹ lara. 

22 Ranti idajọ mi: nitori ti iwọ pẹlu yio ri bẹ; ana fun mi, 
ati loni fun o. 

23 Nigbati okú ba simi, jẹ ki iranti rẹ̀ simi; ki a si tù u ninu, 
nigbati Ẹmi rẹ ba kuro lọdọ rẹ̀. 

24 Ọgbọn akẹkọọ a ma wá nipa àyẹ̀ fàájì: ẹni ti o si ni iṣẹ 
kekere yio gbọn. 

25 Báwo ni ô ṣe lẹ̀ rí ọgbọn tí ô di ọgbìn mú, tí ô sì n gba 
ọpọlọ nínú ọpọlọ, tí ô n wa màkìù, tí a sì gba i iṣẹ wọn, àti 
ọrọ ta ni ti akọ màlúù? 

26 O fi ọkàn rẹ le lati ṣe Ero; ô sì máa fì ṣe aláápọn láti fún 
àwọn màlúù ní oúnjẹ ẹran. 

27 Bẹni gbogbo gbẹnagbẹna ati ọgá iṣẹ, li oru ati ọsán: ati 
awọn ti o ke ati awọn edidi ibojì, nwọn si npọn gidigidi lati 
ṣe oniruru nla, nwọn si fi ara wọn fun ẹ̀re eke, ki nwọn ki o 
si ṣọra lati pari iṣẹ kan: 

28 Alagbẹdẹ pẹlu joko leti ikọ, o si rò iṣẹ irin na, oru iná 
nfi ẹran ara rẹ ṣòfo, o si mba ôru ileru jà: ariwo òòlù ati ìkọ 
mbẹ li etí rẹ nigbagbogbo, ati ara rẹ. Oju tun n wo apẹrẹ 
ohun ti o ṣe; o fi ọkàn rẹ lelẹ lati pari iṣẹ rẹ̀, o si ṣọna lati ṣe 
didan rẹ̀ daradara. 

29 Bẹẹ ni amọkòkò náà jòkòô lẹgbẹẹ iṣẹ rẹ̀, tí ô sì fi fi ẹsẹ 
rẹ̀ yi. àgbá kẹkẹ rẹ yípo, ẹni tí Ô máa fì ṣọra nígbà gbogbo sí 
iṣẹ rẹ, tí ô sì fi ṣe gbogbo iṣẹ rẹ ní iye; 


30 O fi apá rẹ ṣe amọ, o si tẹ̀ agbara rẹ ba niwaju ẹsẹ rẹ̀; Ô 
fi ara rẹ lé e lòrí; ô sì fi ṣe aláápọn láti sọ ìléru náà di mímọ. 

31 Gbogbo awọn wọnyi gbẹkẹle ọwọ wọn: olukuluku si jẹ 
ọlọgbọn ninu iṣẹ rẹ̀. 


32 Laisi awọn wọnyi kò le gbé ilu kan: nwọn kì yio si gbé 
ibi ti nwọn o fẹ, bẹni nwọn kì yio si gokẹ̀ ati sọkalẹ: 

33 A kò gbọdọ wá wọn ninu ìmọràn gbangba, bẹni nwọn 
kò gbọdọ joko ninu ijọ: nwọn kì yio joko lori ijoko onidajọ, 
bẹni nwọn kò gbọdọ ni oye idajọ: nwọn kò le kede idajọ ati 
idajọ; Wọn kò sì ní rí ibi tí wọn ti fì sọ Òwe. 

34 Ṣùgbọn wọn yòò pa ipò ayé mọ,gbogbo ìfẹ ọkàn wọn sì 
n bẹ nínú iṣẹ ọwọ wọn. 


ORÍ 39 


1 Ṣùgbọn ẹni tí ô bá fi ọkàn rẹ sí òfin Ọgá Ògo,tí ò sì fì ṣe 
àṣàrò rẹ̀,yòọ wá ọgbọn gbogbo àwọn àgbààgbà,yúo sì máa 
sọ àsọtẹlẹ. 

2 Yio pa ọrọ awọn enia mọ: ati nibiti owe arekereke gbé 
wà, on o si wà nibẹ pẹlu. 

3 Y6o wá àṣírí ọrọ àṣírí,yôo sì máa fi òwe sọrọ. 

4 On o ma sìn lárin awọn enia nla, yio si farahàn niwaju 
awọn ọmọ-alade: yio ma rìn kiri ni ilẹ ajeji; nitoriti o ti dan 
rere ati buburu wo ninu enia. 

5 Yòo fi ọkàn rẹ sílẹ láti tọ OLUWA tí ò dá a lọ,yòo sì 
gbadura níwájú Ọgá Ògo,yôo ya ẹnu rẹ̀ ninu adura,yôo sì 
bẹbẹ fún ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

6 Nigbati Oluwa nla ba fẹ, yio kún fun ẹmi oye: yio da ọrọ 
ọgbọn jade, yio si dupẹ lọwọ Oluwa ninu adura rẹ. 

7 YOo máa darí ìmọràn ati ìmọ rẹ̀,yôo sì máa ṣe àṣàrò ninu 
àṣírí rẹ̀. 

8 Yòo fi ohun tí ô ti kọ hàn,yôo sì máa ṣògo ninu òfin 
májẹmú Oluwa. 

9 Ọpọlọpọ ni yio ma yìn oye rẹ; ati niwọn igba ti aye ba 
duro, a ki yoo parẹ; ìrántí rẹ kì yòò lọ, orúkọ rẹ̀ yòò sì wà 
láàyẹ̀ láti ìrandíran. 

10 Awọn orilẹ-ẹ̀de yio fi ọgbọn rẹ hàn, ati ijọ enia yio si SỌ 
iyìn rẹ̀. 

11 Bi o ba kú, on o fi orukọ ti o tobi ju ẹgbẹrun lọ: bi o ba 
si wà láye, on o si pọ si i. 

12 Ṣugbọn emi ni pupọ lati sọ, eyiti mo ti ro; nitoriti emi 
kún bi oṣupa ni kikun. 

13 "Ẹ tẹtí sí mi, ẹyin ọmọ mímọ,kí ẹ sì rú jáde bí igi òdòdô 
tí ô hù lẹbàá odò pápá. 

14 Ki iwọ ki o si fun ọ li adùn didùn bi frankincense, ki o si 
gbilẹ bi lili, rán Òrùn jade, ki o si kọ orin iyìn, fi ibukún fun 
Oluwa ninu gbogbo iṣẹ rẹ̀. 


15 Gbé orúkọ rẹ ga, kí o sì fi orin ẹ̀tẹ̀ rẹ jáde, àti pẹlú dùùrù, 


àti nínú ìyìn rẹ ìwọ yòò sọ lẹyìn ọnà yìí: 

16 Gbogbo iṣẹ Olúwa dára púpọ, ohunkôhun tí ò bá sì pa 
láṣẹ ni a ô ṣe ní àsìkò yí. 

17. Kò si si ẹniti o le wipe, Kili eyi? kilode? nitori li akokò 
ti o WỌ, gbogbo wọn li a o wá: nipa aṣẹ rẹ̀ li omi duro bi 
òkiti, ati niti ọrọ ẹnu rẹ̀, igbáti omi. 

18 Nipa aṣẹ rẹ li a nṣe ohunkohun ti o wù u; kò sì sí ẹni tí ô 
lẹ̀ dí wọn lọwọ, nígbà tí yòò gbani là. 

19 Iṣẹ gbogbo ẹran-ara n bẹ níwájú rẹ̀, kò sì sí ohun tí ô lẹ̀ 
pamọ kúrò ní ojú rẹ̀. 

20 O riran lati aiyeraiye; kò sì sí ohun àgbàyanu níwájú rẹ̀. 
21 Ki enia ki o wipe, Kili eyi? kilode? nítorí ô ti be ohun 
gbogbo fún ìlò waen. 


22 Ibukún rẹ bò iyangbẹ ilẹ bi odò, o si bomirin bi iṣàn omi. 


23 Bi o. ti sọ omi di iyọ: bẹli awọn keferi yio jogun ibinu rẹ̀. 
24 Bi ọna rẹ ti hàn gbangba si mimọ; bẹni nwọn ri ohun 
ikọsẹ fun enia buburu. 

25 Nitoripe awọn ohun rere li a ti dá ohun rere lati ipilẹṣẹ 
wá: bẹli ohun buburu fun awọn ẹlẹṣẹ. 

26 Ohun pàtàkì fún gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀nìyàn ni omi, iná, 
irin, àti iyọ, ìyẹfun àlìkámà, oyin, wàrà, àti ẹjẹ ẹ̀so àjàrà, 
òrôtô àti aṣọ. 

27 Gbogbo nkan wọnyi li o ṣe rere fun awọn olododo: bẹni 
fun awọn ẹlẹṣẹ ni nwọn yipada si ibi. 

28. Awọn ẹmi wà ti a da fun ẹsan, ti o dubulẹ ninu ibinu 
wọn hi ọgbẹ ọgbẹ; ní àkúkò ìparun, wọn tú ipá wọn 
jáde,wọn sì mú ìbínú ẹni tí ô dá wọn tu. 

29 Tna, ati yinyin, ati ìyan, ati ikú, gbogbo awọn wọnyi li a 
da fun ẹsan; 

30 Eyin ẹranko, ati aké€ké, ejò, ati idà ti njẹ enia buburu 
niya si iparun. 

31 Nwọn o ma yọ ninu aṣẹ rẹ̀, nwọn o si mura sori ilẹ, 
nigbati aini ba ri; nígbà tí àkòkò wọn bá dé, wọn kò ní rú 
òfin rẹ̀. 

32 Nitorí náà láti ìbẹrẹpẹpẹ, mo ti pinnu, mo sì n ronú lòrí 
nìkan wọnyí, mo sì ti fi wọn sílẹ ní kíkọ. 

33 Gbogbo iṣẹ Oluwa li o dara: yio si fi ohun gbogbo ti a 
ṣe alaini wá li akokò rẹ̀. 

34. Tobẹ ti enia kò le wipe, Eyi buru jù eyini lọ: nitori 
nigbati gbogbo wọn ba ṣepe a o fọwọsi daradara. 

35 Nitorí náà ẹ fi gbogbo ọkàn àti ẹnu yin Olúwa, kí ẹ sì fi 
ìbùkún fún orúkọ Olúwa. 


ORÍ 40 


1 A dá làálàá nlá fún gbogbo ẹ̀nìyàn, àjàgà wúwo sì wà léòrí 
àwọn ọmọ Ádámù, láti ọjọ. tí wọn ti inú ìyá wọn jáde, títí di 
ọjọ tí wọn yòò fi padà sọdọ ìyá ohun gbogbo. 

2 Erò wọn nípa ohun tí n bọ,àti ọjọ ikú,ô n da ìrònú wọn 
rú,wọn sì fi mú kí ẹrù ọkàn balẹ; 

3 Lati ọdọ ẹniti o joko lori itẹ ogo, fun ẹniti a rẹ̀ silẹ li aiye 
ati éru; 

4 Láti ọdọ ẹni tí ô wọ aṣọ elése àlùkò àti adé,fún ẹni tí ô wọ 
aṣọ ọgbọ. 

5 Ibinu, ati ilara, wahala, ati aifokanbalẹ, ati ibẹru iku, ati 
ibinu, ati ìja, ati li akokò isimi lori akete rẹ̀, orun oru rẹ̀ 
yipada, ìmọ rẹ̀. 

6 Diẹ tabi nkankan ni isimi rẹ̀, lẹhinna o wa ninu orun rẹ̀, 
bi li ọjọ iṣọ, aniyan ni iran ọkàn rẹ̀, bi ẹnipe o bọ lọwọ 
ogun. 

7 Nigbati ohun gbogbo ba wà li alafia, o ji, o si yà a pe ẹru 
na kò jẹ asan. 

8 Irú nùkan wọnyí fì ṣẹlẹ sí gbogbo ẹran ara, àti ẹ̀nìyàn àti 
ẹranko, ẹ̀yí sì jẹ ìlọpo méje sí i lôrí àwọn ẹlẹṣẹ. 

9 Ikú, ati ìtàj ẹsílẹ, ì ìja ati idà, ìyọnu àjálù, ìyàn, ìpọnjú, ati 
àjàkálẹ àrùn; 

10 Nùkan wọnyí ni a dá fún àwọn ẹ̀nìyàn búburú,àti nítorí 
wọn ni ìkún-omi ṣe wá. 

11 Ohun gbogbo ti mbẹ ti ilẹ ni yio si tun pada si aiye: ati 
ohun ti iṣe ti omi yio pada sinu okun. 

12 Gbogbo àbẹtẹlẹ ati àìṣòdodo ni a ô parẹ,ṣugbọn iṣẹ òtítọ 
yoo wà títí lae. 

13 Ọjà awọn alaiṣòtọ ni yio gbẹ bi odò, yio si parun fun 
ariwo, bi ará nla li òjo. 

14 Nigbati o ṣi ọwọ rẹ̀ yio yọ: bẹli awọn olurekọja yio di 
asan. 


15. Awọn ọmọ enia buburu kì yio bi ọpọlọpọ ẹka: ṣugbọn 
nwọn dabi gbòngbo alaimọ lori apata lile. 

16 Épò tí ô hù lôrí gbogbo omi àti etí bẹ̀bẹ̀ odò ni a ô fà tu 
níwájú gbogbo koríko. 

17 Ọpọlọpọ dàbí ọgbà eléso jùlọ,òun sì ni àánú títí láé. 

18 Lati ṣiṣẹ, ati lati ni itẹlọrun pẹlu ohun ti enia ni, ìye 
didùn ni: ṣugbọn ẹniti o ri iṣura loke awọn mejeji. 

19 Awọn ọmọ ati kikọ ilu duro li orukọ enia: ṣugbọn a kà 
obinrin alailabi jù awọn mejeji lọ. 

20 Ọti-waini ati orin yọ aiya: ṣugbọn ifẹ ọgbọn mbẹ lori 
awọn mejeji. 

21 fẹ̀re ati ohun-elo orin nfi orin aladun dùn: ṣugbọn ahọn 
didùn mbẹ loke awọn mejeji. 

22 Oju rẹ nfẹ ojurere ati ẹwa: ṣugbọn jù oka mejeji lọ 
nigbati o jẹ alawọ ewe. 

23. Ọrẹ ati alabaakẹgbẹ kìí pade aṣiwere: ṣugbọn loke 
mejeji li aya pẹlu ọkọ rẹ̀. 

24 Arakunrin ati iranlọwọ wà li akoko ipọnju: ṣugbọn anu 
yio gbà jù awọn mejeji lọ. 

25 Wura ati fadaka mu ẹsẹ duro nitòtọ: ṣugbọn ìmọran li a 
gbé ga jù awọn mejeji lọ. 

26 Ọrọ ati agbara gbé ọkàn soke: ṣugbọn ẹru Oluwa mbẹ 
loke wọn mejeji: kò si iwulo ninu ibẹru Oluwa, bẹni kò yẹ 
ki o máṣe wá iranlọwọ. 

27 Ibẹru Oluwa li ọgbà eleso, o si bò o mọlẹ jù gbogbo ogo 
lọ. 

28 Ọmọ mi, máṣe ṣe ẹmí alagbe; nítorí ò sàn láti kú ju láti 
ṣagbe lọ. 

29 Ẹmí ẹni tí ô gbẹkẹlé tábìlì ẹlòmíràn ni a kò gbọdọ kà sí 
ìyẹ̀; nitoriti o fi onjẹ enia ba ara rẹ̀ jẹ: ṣugbọn ọlọgbọn enia 
tia tọ daradara yio ṣọra rẹ̀. 

30 Ibẹ dùn li ẹnu alailaju: ṣugbọn ninu rẹ li iná yIiO JO. 


ORÍ 41 


1 Ikú, ìrántí rẹ ti korò tô fún ẹni tí ô wà ní ìsinmi nínú 
ohun-ìní rẹ̀, fún ẹni tí kò ní nìkankan láti mú un bínú, tí ô 
sì ní ire nínú ohun gbogbo; Eran! 

2 Ìwọ ikú, ìtẹwọgbà ni ìdájọ rẹ fún àwọn aláìní, àti fún ẹni 
tí agbára rẹ kùnà, tí 0 wà nísinsìnyí ní ayé ìkẹyìn, tí ô sìn 
bínú sí ohun gbogbo, àti fún ẹni tí ô nírẹ̀tí, tí ô sì ti sọ sùúrù 
nù! 

3 Máṣe bẹru idajọ ikú, ranti awọn ti o ti wà ṣiwaju rẹ, ati 
awọn ti mbọ lẹhin; nítorí ẹ̀yí ni ìdájọ Olúwa lòrí gbogbo 
ẹ̀nìyàn. 

4 Éṣe ti iwọ si lodi si ifẹ Ọga-ogo? kò sí ìwádìí ninu ibojì, 
ìbáà ṣe pé o ti wà láàyẹ̀ fún mẹwàá, tabi ọgọrun-un, tabi 
ẹgbẹrun ọdún. 

5 Ọmọ ẹlẹṣẹ jẹ ọmọ ìríra,àti àwọn tí n bá ara wọn sọrọ ní 
ibùgbé àwọn aláìwà-bí-Ọlọrun. 

6 Ogún awọn ọmọ ẹlẹṣẹ yio ṣegbe, ati iran wọn li a o ni 
ẹgan lailai. 

7 Awọn ọmọ yio ma kùn si baba alaiwa-bi-Ọlọrun, nitoriti 
a o kẹgàn wọn nitori rẹ̀. 

8 Egbé ni fun nyin, ẹnyin alaiwa-bi-Ọlọrun, ti o ti kọ ofin 
Ọlọrun Ọga-ogo silẹ! nitori bi ẹnyin ba pọ Si i, yio di 
iparun nyin. 


9 Ati bi a ba bi nyin, a o bi nyin fun egún: bi ẹnyin ba si kú, 


ẹgún ni yio jẹ ipin nyin. 

10 Gbogbo awọn ti o wà lori ilẹ yio si tun pada si aiye: bẹli 
awọn enia buburu yio lọ kuro ninu egún si iparun. 

11 Ọfọ enia yi ara wọn ká: ṣugbọn orukọ buburu awọn 
ẹlẹṣẹ li a o parẹ. 


12 Kiyesi orukọ rẹ; nitori ti yio duro lọdọ rẹ jù ẹgbẹrun nla 
iṣura wura lọ. 

13 Ọjọ diẹ ni ìye rere: ṣugbọn orukọ rere duro lailai. 

14. Awọn ọmọ mi, ẹ pa ibawi mọ li alafia: nitori ọgbọn ti a 
pamọ, ati iṣura ti a kò ri, òre kili ninu awọn mejeji? 

15 Enia ti o pa wẹ̀re rẹ̀ mọ, o san JÙ enia ti o pa ọgbọn rẹ̀ 
mọ lọ. 

16 Nitorina ki oju ki o tì gẹgẹ bi ọrọ mi: nitoriti kò dara lati 
da gbogbo itiju duro; bẹni a kò fọwọsi rẹ̀ patapata ninu 
ohun gbogbo. 

17 Ki oju ki o tì àgbere niwaju baba on iya: ati eke niwaju 
olori ati alagbara; 

18 Ti ẹ̀ṣẹ niwaju onidajọ ati olori; ti aisedede niwaju ijọ ati 
awọn eniyan; ti iwa aiṣododo niwaju alabaṣepọ ati ọrẹ rẹ; 
19 Ati niti ole niti ibi ti iwọ nṣe atipo, ati niti otitọ Ọlọrun 
ati majẹmu rẹ̀; ati lati fi igbonwo rẹ si ara ẹran na; ati ti 
ẹgan lati fun ati gba; 

20 Ati idakẹjẹ niwaju awọn ti nki ọ; ati lati wo panṣaga; 

21 Ati lati yi oju rẹ pada kuro lọdọ ibatan rẹ; tabi lati gba 
ipin tabi ẹbun kuro; tabi lati tẹjumọ aya ọkunrin miran. 

22 Tàbí kí ọmọ ọdọbìnrin rẹ má ṣe dí lọwọ rẹ̀, má sì sún 
mọ ibùsùn rẹ; tabi ti awọn ọrọ igbega niwaju awọn ọrẹ; ati 
lẹhin igbati iwọ ba ti fifunni, máṣe ba wọn wi; 

23 Tabi ti atunwi ati sọ ohun ti iwọ ti gbọ; ati ti ṣiṣafihan 
awọn aṣiri. 

24 Nitorina oju yio tì ọ nitòôtọ, iwọ o si ri ojurere niwaju 
gbogbo enia. 


ORÍ 42 


1 NINU nkan wọnyi ki o máṣe tì ọ, má si ṣe gbà enia lọwọ 
lati ṣẹ. 

2 Niti ofin Ọga-ogo, ati majẹmu rẹ; ati ti idajọ lati da awọn 
alaiwa-bi-Ọlọrun lare; 

3 Ti iṣirò pẹlu awọn ẹlẹgbẹ rẹ ati awọn aririn ajo; tabi ti 
ẹbun iní awọn ọrẹ; 

4 Ti deede iwọntunwọnsi ati òṣuwọn; tabi ti gbigba pupọ 
tabi kekere; 

5 Ati ti awọn oniṣowo alainaani tita; atunṣe pupọ ti awọn 
ọmọde; ati lati mu ki ẹgbẹ iranṣẹ buburu di ẹjẹ. 

6 Itọju nitôtọ dara, nibiti aya buburu gbé wà; ki o si pa, 
nibiti ọpọlọpọ awọn ọwọ wa. 

7 Ẹ fi ohun gbogbo gbà ni iye ati ìwọn; ki o si kọ gbogbo 
eyiti iwọ fi fun, tabi ti o gba wọle. 

8. Máṣe tiju lati sọ fun alaigbọn ati aṣiwere, ati awọn 
arugbo nla ti mba awọn ọdọmọkunrin jà: bayi li a o kọ ọ, 
ati itẹwọgbà lọwọ gbogbo awọn ti o wà laye. 

9 Baba ji fun ọmọbinrin, nigbati ẹnikan kò mọ; aniyan rẹ a 
si mu orun lọ: nigbati o jẹ ọdọmọde, ki o má ba rekọja 
òdòdô ọjọ rẹ; àti pé a gbéyàwò, kí a má baà kòrìíra rẹ̀. 

10 Ní ipò wúndíá rẹ̀, kí ô má baà di aláìmọ, kí ô sì lôyún ní 
ilé baba rẹ; àti níní ọkọ, kí ô má baà hùwà àìdáa; nígbà tí ô 
bá sì gbéyàwéò, kí ò má baà yàgàn. 

11 Ẹ ṣọ ọmọbìnrin tí kò ní ìtìjú, kí ô má baà sọ ọ di ẹlẹrìn- 
ín sí àwọn ọtá tẹẹrẹ, àti ọrọ abẹlé ní ìlú, àti ẹgàn láàrín 
àwọn ẹ̀nìyàn, kí ô sì mú ojú tì ọ níwájú ọpọ ẹ̀nìyàn. 

12 Máṣe wo ẹwa gbogbo ara, má si ṣe joko li árin awọn 
obinrin. 

13 Nitoripe lati inu aṣọ ni kòkoro ti jade wá, ati lati ọdọ 
awọn obinrin ìwa-buburu. 

14 Dara julọ ni churlishness ọkunrin kan ju obinrin ti o ni 
imọran lọ, obinrin kan, mo wipe, ti o mu itiju ati ẹgan wá. 


15 Emi o ranti iṣẹ Oluwa nisisiyi, emi o si sọ ohun ti mo ti 
ri: Ninu ọrọ Oluwa li iṣẹ rẹ̀ wà. 

16 Oorun ti nfi imọlẹ nwo ohun gbogbo, iṣẹ rẹ̀ si kún fun 
ogo Oluwa. 

17 Olúwa kò fi agbára fún àwọn ẹ̀nìyàn mímọ láti kéde 
gbogbo iṣẹ ìyanu rẹ̀,tí Olúwa Olòdùmarẹ̀ fi ìdí rẹ múlẹ,kí 
ohunkôhun tí ô bá lẹ̀ múlẹ fún ògo rẹ̀. 

18 O nwá ọgbun, ati aiya, o si rò arekereke wọn: nitoriti 
Oluwa mọ ohun gbogbo ti a le mọ, o si ri àmi aiye. 

19 O nsọ ohun ti o ti kọja, ati ti mbọ, o si fi ipasẹ ohun ti a 
pamọ hàn. 

20 Kò sí ìrònú tí ô bọ lọwọ rẹ̀,bẹẹ ni ọrọ kan kò pamọ fún 
un. 

21 O si ti ṣe ọṣọ iṣẹ ọgbọn rẹ̀ ti o tayọ, on si wá lati 
aiyeraiye titi de aiyeraiye: ki a má le fi ohunkohun kún un, 
bẹni a kò le dinku rẹ, on kò si nilo olùgbani-nimọràn 
kankan. 

22 Bawo ni gbogbo iṣẹ rẹ ti dára t0! ati ki enia ki o le ri ani 
si iná. 

23 Gbogbo nìkan wọnyí wà láàyẹ̀ títí láé fún ìlò gbogbo, 
gbogbo wọn sì jẹ onígbọràn. 

24 Ohun gbogbo li o di meji si ara wọn: kò si ṣe ohun kan 
li aipe. 

25 Ohun kan li o fi idi rere kalẹ tabi omiran: tani yio si kún 
fun wiwo ogo rẹ̀? 


ORÍ 43 


1 Igberaga giga, ofurufu ti o mọ, ẹwà ọrun, pẹlu ifihan ogo 
Tẹ, 


K' kose 


2 Oòrùn nígbà tí ô bá farahàn, tí 0 n kéde ohun ẹ̀lò ìyanu rẹ, 


iṣẹ Ọgá-ògo jùlọ: 

3Ní ọsán ô parcheth orílẹ-ẹ̀dẹ̀ náà, ta sì ni ò lẹ̀ tẹlé ooru tí ô 
fi jò níbẹ̀? 

4 Ọkunrin kan ti o fẹ ileru kan wà ninu iṣẹ ooru: ṣugbọn 
òrùn sun awọn oke-nla ni igba mẹta diẹ sii; Ô nì mí àwọn 
vapours iná jáde, ô sì ni rán àwọn ìmọlẹ tí ô mọlẹ jáde, ô 
dimmeth ojú. 

5 Nla li Oluwa ti o da a; ati nipa aṣẹ rẹ a yara. 

6 Ô fi òṣùpá ṣe iṣẹ ìsìn ní àkòkò rẹ̀, fún ìkéde àkòkò, ati 
àmì ayé. 

7 Láti ọdọ òṣùpá wá ni àmì àsẹ̀,ìmọlẹ tí fì dínkù ní pípé. 

8 Osu na li a si pẹ̀ li orukọ rẹ̀, o npọ si i lọna iyanu ninu 
iyipada rẹ̀, ti iṣe ohun-elo awọn ọmọ-ogun loke, ti nmọlẹ li 
ofurufu ọrun; 

9 Ẹwà ọrun, ogo irawọ, ohun ọṣọ ti ntàn imọlẹ ni ibi giga 
Oluwa. 

10 Nípa àṣẹ Ẹni Mímọ, wọn yÒÒ dúrô ní ọnà wọn, wọn kì 
yòò sì rẹ̀ wọn láé ní ìṣọ wọn. 

11 Wo òṣùmàrẹ̀, kí o sì yin ẹni tí ô dá a; lẹwa pupọ o jẹ 
ninu didan rẹ. 

12 O yi ọrun ká pẹlu iyika ogo, ati ọwọ Ọga-ogo li o ti fà a. 
13 Nipa aṣẹ rẹ li o fi ṣe yinyin lati ṣubu si ibikan, o si fi iná 
idajọ rẹ̀ ranṣẹ ni kiakia. 

14 Nipa eyi li a ṣe ṣi iṣura silẹ: awọsanma si fò jade bi ẹiyẹ. 
15 Nipa agbara nla rẹ li o mu awọsanma duro, ati awọn 
yinyin ti fọ kekere. 

16 Li oju rẹ̀ awọn oke-nla mì, ati nipa ifẹ rẹ li afẹfẹ gusù 
nfẹ. 

17 Ariwo árá mu aiye wárìrì:bẹli ìji ariwa ati ìji nfi: bi ẹiyẹ 
ti nfò, o tú òjo-didì ka, ati iṣubu rẹ dabi itanna tata. 

18 Oju yà si ẹwà funfun rẹ̀, ọkàn a si yà si ọrọ òjo rẹ̀. 


19 Òdidi-didì pẹlu bi iyọ li o dà sori ilẹ, nigbati o si dì, o 
dubulẹ lori òke mimú. 

20 Nigbati afẹfẹ ariwa ba nfẹ, ti omi na si di yinyin, o duro 
lori gbogbo ikojọpọ omi, o si wọ omi li aṣọ bi ẹnipe 
igbàiya. 

21 Ô jò àwọn òkẹ̀ 
1ná. 

22 Àtúnṣe ohun gbogbo ni ìkùukùu tí n bọ kánkán, ìrì tí n 
bọ lẹyìn ooru n tu. 

23 Nipa ìmọ rẹ o fi ọgbun tù, o si gbìn erekuṣu sinu rẹ̀. 

24 Aw9n ti nw9k9 okun rohin ewu r$; nígbà tí a bá sì fi etí 
wa gbọ, ẹnu yà wá. 

25 Nitoripe ninu rẹ ni ajeji ati iṣẹ iyanu wà, onir(iru ẹranko 
ati ẹja nlanla ni a dá. 

26 Nípasẹ rẹ̀ ni òpin wọn ní àṣeyọrí rere,àti nípa ọrọ rẹ̀ 
ohun gbogbo. 

27 Awa ki ii le sọrọ pupọ, sibẹ awa si kùnà: nitorina ni iye 
rẹ̀, gbogbo rẹ ni. 

28 Báwo la ṣe lẹ̀ gbé e ga? nítorí ô tòbi ju gbogbo iṣẹ rẹ lọ. 
29 Oluwa li ẹru, o si tobi gidigidi, ati iyanu li agbara rẹ̀. 

30 Nigbati ẹnyin ba yin Oluwa logo, ẹ gbe e ga bi ẹnyin ti 
le; nitori ani sibẹ yio jù bẹ lọ: nigbati ẹnyin ba si gbé e ga, 
ẹ gbe gbogbo agbara nyin jade, ki o má si rẹ ẹ; nitori ẹnyin 
ko le lọ jina to. 

31 Tani o ti ri i, ki o le sọ fun wa? tani yio si gbé e ga bi on? 
32 Àwọn ohun tí ô tòbi tí ô farasin ṣì wà tí 6 tôbi ju ìwọnyí 
lọ, nítorí díẹ ni a ti rí ninu iṣẹ rẹ̀. 

33 Nitoripe Oluwa li o da ohun gbogbo; ô sì ti fi ọgbọn fún 
àwọn oládodo. 


nlá run,ô sì jò aṣálẹ,ô sì jẹ koríko run bí 


ORÍ 44 


1 Ẹ jẹ kí á yin àwọn olòkìkí,àti àwọn baba wa tí wọn bí wa. 
2 Oluwa ti ṣe ogo nla nipasẹ wọn nipa agbara nla rẹ lati 
ipilẹṣẹ. 

3 Iru awọn ti o jọba ni ijọba wọn, awọn enia olokiki fun 
agbara wọn, ti ngbimọ nipa oye wọn, ti nwọn si nsọtẹlẹ: 

4 Àwọn aṣáájú àwọn ẹ̀nìyàn nípa ìmọràn wọn,àti ìmọ ẹkọ tí 
wọn fi n kọ àwọn ẹ̀nìyàn; 

Ri Gẹgẹ bí ẹni tí ô ti ṣàwárí ohun orin,tí a sì ka ẹsẹ ní kíkọ: 

6 Àwọn ọlọrọ tí a fi agbára ṣe,wọn n gbé ní àlàáfíà ní 
ibùgbé wọn. 

7 Gbogbo awọn wọnyi li a bu ọla fun ni iran-iran wọn, 
nwọn si jẹ ogo igba wọn. 

8 Ninu wọn li o wà ti o ti fi orukọ silẹ lẹhin wọn, ki a le 
ròhin iyin wọn. 

9 Ati awọn kan wà, ti kò ni iranti; tí wọn ṣẹ̀gbé, bí ẹni pé 
wọn kò tíì sí rí; wọn sì dàbí ẹni pé wọn kò tí ì bí rí; ati 
awọn ọmọ wọn lẹhin wọn. 

10 Ṣugbọn awọn wọnyi li alanu, ti a kò ti gbagbe ododo 
wọn. 

11 Pẹlú irú-ọmọ wọn yòò jẹ ogún rere nígbà gbogbo,àti 
àwọn ọmọ wọn wà nínú máj ẹmú. 

12 Iru-ọmọ wọn duro ṣinṣin, ati awọn ọmọ wọn nitori wọn. 
13 Iru-ọmọ wọn yio duro lailai, ati ogo wọn li a kì yio parẹ. 
14 A sin okú wọn li alafia; ṣugbọn orukọ wọn mbẹ lailai. 

15 Àwọn ẹ̀nìyàn yòò ròyìn ọgbọn wọn,àti ìjọ yòò sì fi ìyìn 
wọn hàn. 

16 Énọkù wù Olúwa, a sì túmọ rẹ, tí ò jẹ àpẹrẹ ìrònúpìwàdà 
lati ìrandíran. 

17 Nòà ni a rí ní pípé àti olôdodo; ni akoko ibinu a mu u ni 
paṣipaarọ fun aye; nítorí náà a fi í sílẹ gẹgẹ bí ìyòkù sí ilẹ, 
nígbà tí ìkún-omi dé. 


18 A dá májẹmú ayérayé pẹlú rẹ̀, pé kí gbogbo ẹran ara má 
ṣe ṣẹ̀gbé mọ nípa kíkún omi. 

19 Abrahamu jẹ baba nla fun ọpọlọpọ enia: ninu ogo kò si 
ẹniti o dabi rẹ̀; 

20 Ẹniti o pa ofin Ọga-ogo mọ, ti o. si Wà ni majẹmu pẹlu 
rẹ̀: o fi idi majẹmu mulẹ ninu ara rẹ; nígbà tí a sì fi ìdí rẹ̀ 
múlẹ, a rí i pé ô jẹ olôòôtọ. 

21 Nítorí náà, ô fi ìbúra dá a lôjú pé òun yòò. bùkún à àwọn 
orílẹ-ẹ̀dé nínú irú-ọmọ rẹ̀, àti pé òun yòò sọ ọ di erùpẹ ilẹ, 
òun yòò sì gbé irúgbìn rẹ ga bí ìràwọ, yòò sì mú wọn jogún 
láti òkun dé òkun ati lati odo titi de opin ilẹ na. 

22 Bakanna li o fi Isaaki mulẹ nitori Abrahamu baba rẹ̀, 
ibukún gbogbo enia, ati majẹmu, o si fi i le ori Jakobu. O 
Jẹwọ rẹ ninu ibukun rẹ, o si fun u ni iní, o si pin ipin rẹ̀; 
nínú ẹyà méjìlá ni ô pín wọn. 


ORÍ 45 


1 Ô sì mú ọkùnrin aláàánú kan jáde láti inú rẹ̀, tí ô rí ojú 
rere lôjú gbogbo ẹ̀nìyàn, àní Mésẹ̀, olùfẹ Ọlọrun àti ẹ̀nìyàn, 
ẹni tí ìrántí rẹ jẹ ìbùkún. 

2 O ṣe e bi awọn enia mimọ ologo, o si gbé e ga, bẹli awọn 
ọta rẹ̀ duro li ẹru rẹ̀. 

3 Nipa ọrọ rẹ li o mu ki iṣẹ iyanu dẹkun, o si sọ ọ di ogo li 
oju awọn ọba, o si fun u li aṣẹ fun awọn enia rẹ̀, o si sọ ọ di 
apakan ogo rẹ̀. 

4 Ô yà á sí mímọ nínú òtítọ àti inú tútù rẹ̀,Ò0 sì yàn án nínú 
gbogbo ẹ̀nìyàn. 

SOmuu gbọ ohùn rẹ̀, o si mu u wá sinu awọsanma dudu, 
o si fun u li ofin niwaju rẹ̀, ani ofin ìye ati ìmọ, ki o le ma 
kọ Jakobu majẹmu rẹ̀, ati Israeli li idajọ rẹ̀. 

6Ô gbé Aaroni ga, ẹni mímọ tí ô dàbí rẹ̀, ani arakunrin rẹ̀, 
láti inú ẹ̀yà Lefi. 

7 Ô dá májẹmú ayérayé pẹlú rẹ̀, ô sì fún un ní oyẹ̀ àlùfáà 


fi 
. ki 


nínú àwọn ẹ̀nìyàn; ô fi ohun ọṣọ dídára ṣe ọ lọṣọọ, Ò sì fi 
aṣọ ọṣọ bò ô. 

8 O fi ogo pipé le e; o si fi aṣọ ọlọrọ, pẹlu ṣòkoto, ati aṣọ 
igunwa gigùn, ati ẹwu-efodi na fun u. 

9 Ô sì fi àwọn pòmégíránétì yí i ká, àti ọpọlọpọ agogo 
wúrà yí i ká, pé bí ô ti n lọ, ìrò kan lẹ̀ wà, àti ariwo tí a gbọ 
nínú tẹrnìpìlì, fún ìrántí fún àwọn ọmọ ẹ̀nìyàn rẹ̀; 

10. Pẹlu aṣọ mimọ kan, ti wura, ati siliki alaro, ati elesẹ̀- 
àluko, iṣẹ ọnà-ọnà, pẹlu igbàiya idajọ, ati pẹlu Urimu ati 
Tummimu; 

11 Pẹlú òdòdò aláwọ rírẹ̀dòdò, iṣẹ ọlọgbọn-ọnà, tí a fi 
òkúta iyebíye fín bí ẹ̀dìdì, tí a sì fi wúrà ṣe, iṣẹ ọnà ọṣọ, 
pẹlú ìkọwé tí a fín fún ìrántí, gẹgẹ bí iye àwọn ẹyà Ísírẹlì. 
12 O si fi ade wurà le ori fila na, ninu eyiti a fín ìwa-mimọ 
si, ohun ọṣọ ọlá, iṣẹ iyebiye, afẹ oju, ti o dara ti o si li ẹwà. 
13. Kò sí irú ẹni bẹẹ ṣáájú rẹ, bẹẹ ni kò sí àjẹ̀jì kan tí Ô wọ 
wọn rí, bí kò ṣe àwọn ọmọ rẹ àti àwọn ọmọ ọmọ rẹ títí 
ayérayé. 

14 Ẹbọ wọn ni ki o ma jẹ patapata lojojumọ. lẹmeji 
nigbagbogbo. 

. ki o si sure fun awọn enia li orukọ rẹ. 

16 Ô yàn án nínú gbogbo àwọn tí wọn wà láàyẹ̀ láti rúbọ sí 
Olúwa, tùràrí àti òôrùn dídùn, fún ìrántí, láti ṣe ẹ̀tùtù fún 
àwọn ẹ̀nìyàn rẹ̀. 

17 O si fun u li aṣẹ rẹ, ati aṣẹ ninu ilana idajọ, ki o le ma kọ 
Jakobu li ẹrí, ki o si ma sọ Israeli li ofin rẹ̀. 

18 Àwọn àjéjì dìtẹ mọ ọn,wọn sì fi ìbínú àti ìbínú kẹgàn rẹ̀ 
ní aṣálẹ, àwọn ọkùnrin tí ô jẹ ti Dátánì àti Ábírònì àti ìjọ 
Kòrà. 


19 Eyi ni Oluwa ri, o si ṣe inudidun rẹ̀, ati ninu ibinu ibinu 
rẹ̀ ni nwọn run: o ṣe iṣẹ iyanu lori wọn, lati fi iná iná run 
wọn. 

20 Ṣugbọn o ṣe Aaroni li ọlá si, o si fi ilẹ-iní fun u, o si pín 
akọbi ibisi fun u; paapaa o pese akara li ọpọlọpọ: 

21 Nitoriti nwọn jẹ ninu ẹbọ Oluwa, ti o fi fun u ati iru- 
ọmọ rẹ̀. 

22 Ṣugbọn ni ilẹ awọn enia na, on kò ní iní, bẹli kò ni ipín 
ninu awọn enia: nitoriti Oluwa tikararẹ ni ipín ati iní rẹ̀. 

23 Ẹẹkẹta ninu ogo ni Fineinees ọmọ Eleasari, nitoriti o ni 
itara ninu ibẹru Oluwa, o si duro pẹlu igboya ti o dara: 
nigbati a yipada awọn enia pada, ti o si ṣe atunṣe fun Israeli. 
24 Nitorí náà, . májẹmú àlàáfíà wà pẹlú rẹ̀, pé òun yúòò jẹ 
olòrí ibi mímọ àti ti àwọn ẹ̀nìyàn rẹ, àti pé òun àti àwọn 
ìran rẹ yòò ní iyì oyẹ̀ àlùfáà títí láé. 

25 Gẹgẹ bi majẹmu pẹlu Dafidi ọmọ Jesse, ti ẹya Juda, pe 
ilẹ-iní ọba ki o jẹ ti idile rẹ nikanṣoṣo: bẹli iní Aaroni pẹlu 
yio ri fun iru-ọmọ rẹ̀. 

26 Ọlọrun fun ọ li ọgbọn li ọkàn rẹ lati ṣe idajọ awọn enia 
rẹ̀ li ododo, ki ohun rere wọn ki o má ba parẹ, ati ki ogo 
wọn ki o le duro lailai. 


ORÍ 46 


I Jesu Ọmọ Nave jẹ akọni ninu awọn ogun, o si jẹ arọpo 
Mose ni awọn isọtẹlẹ, ẹniti a sọ di nla gẹgẹ bi orukọ rẹ̀ fun 
igbala awọn ayanfẹ Ọlọrun, o si gba ẹsan lọwọ awọn ọta ti 
o dide si wọn; ki o le fi Israeli si ilẹ-iní wọn. 

2 Bawo ni o ti ni ogo nla, nigbati o gbe ọwọ rẹ soke, ti o si 
na idà rẹ si ilu wọnni! 

3 Tani niwaju rẹ̀ to bẹ? nitoriti Oluwa tikararẹ mú awọn ọta 
rẹ̀ wá sọdọ rẹ̀. 

4 Oòrùn kò ha pada sẹhin nipa ọwọ rẹ̀? ati pe ọjọ kan kò ha 
pẹ to bi meji? 

5 O si kepe Oluwa Ọga-ogo, nigbati awọn ọta dì i ká niha 
gbogbo; Oluwa nla si gbo o. 

6 Ati pẹlu yinyin agbara nla li o mu ki ogun na ki o le lori 
awọn orilẹ-ẹ̀de, ati ni isọkalẹ Bet-horoni li o pa awọn ti o 
dojukọ run, ki awọn orilẹ-ẹ̀de ki o le mọ gbogbo agbara 
wọn, nitoriti o jagun li oju Oluwa. , o si tele Alagbara. 

7 Ní àkòkò Mose pẹlu, ô ṣe iṣẹ àánú, òun ati ,Kalebu ọmọ 
Jefune, ní ti pé wọn kọ ojú ìjà SÍ ÌJỌ eniyan, wọn sì dá àwọn 
eniyan náà sẹyìn kúrò ninu ẹ̀ṣẹ, wọn sì tu àwọn eniyan 
burúkú náà léôjú. 

8 Ati ninu ẹgbẹta ọkẹ enia li a fi ẹsẹ, awọn mejeji li a pamọ 
lati mu wọn wá sinu ìní, ani si ilẹ ti nṣàn fun warà ati fun 
oyin. 

9 Olúwa sì fún Kalebu ní agbára pẹlú, ẹni tí ô wà lọdọ rẹ 
títí di ogbòô rẹ; 

10 Kí gbogbo àwaen aemee Ísrá, lì lẹ̀ rí i pé ô dára láti t/Elé 
Yáàhwẹ̀. 

11 Ati niti awọn onidajọ, olukuluku li orukọ, ti aiya ẹniti 
kò ṣe àgbere, ti kò si yà kuro lọdọ Oluwa, jẹ ki iranti wọn 
di ibukún fun. 

12 Jẹ kí egungun wọn rú jáde kúrò ní ipò wọn,kí orúkọ 
àwọn tí a fi ọlá sì máa wà lôrí àwọn ọmọ wọn. 

13 Samueli, woli Oluwa, olufẹ Oluwa rẹ, fi idi ijọba kan 
mulẹ, o si fi ami-ororo yàn ijoye lori awọn enia rẹ̀. 

14 Nipa ofin Oluwa li o ṣe idajọ ijọ, Oluwa si ṣojuju 
Jakobu. 

15 Nípa ìṣòtítọ rẹ, a rí i bí wòlíì tòôtọ, àti nípa ọrọ rẹ, a mọ 
ọn pé ô jẹ olôòòtọ nínú ìran. 


16 Ô ké pe Olúwa alágbára,nígbà tí àwọn ọtá rẹ tẹ ẹ mọlẹ 
níhà gbogbo,nígbà tí ô fi ọdọ-àgùntàn tí n mu ọmú rúbọ. 

17 Oluwa si sán ara lati ọrun wá, o si fi ariwo nla mu ohùn 
rẹ̀ gbọ. 

18 Ô sì pa àwọn ìjòyẹ Tírẹ̀ run, àti gbogbo àwọn ìjòyẹ̀ 
Fílístínì. 

19 Àti kí 6 tô sùn pẹkípẹkí, ô sì sọrọ níwájú Olúwa àti ẹni 
àmì òrôrò rẹ pé, ẹ̀mi kò mú ẹrù ẹnikẹni bí bàtà: kò sì sí 
ẹnìkan tí ô fi ẹsùn kàn án. 

20 Lẹyìn ikú rẹ̀, ô sọ àsọtẹlẹ, ô sì fi òpin rẹ hàn ọba, ô sì 
gbé ohùn rẹ sôkẹ̀ láti orí ilẹ ayé ní ìsọtẹlẹ, láti pa ìwà 
búburú àwọn ẹ̀nìyàn rẹ. 


ORÍ 47 


I LẸHIN rẹ ni Natani dide lati sọtẹlẹ ni akoko Dafidi. 

2. Gẹgẹ bí wọn ti mú ọrá kúrò ninu ẹbọ alaafia, bẹẹ ni a ti 
yan Dafidi ninu àwọn ọmọ Israẹli. 

3 Ô bá àwọn kìnnìún ṣeré bí ọmọ ewúrẹ,0 sì fi béárì ṣeré bí 
ọdọ-àgùntàn. 

4 On kò pa òmirán, nigbati o ṣì wà li ọdọmọde? kò ha mú 
ẹ̀gàn kúrò lọdọ àwọn ẹ̀nìyàn, nígbà tí ô gbé ọwọ rẹ sôkẹ̀ 
pẹlú òkúta nínú kànnàkànnà, tí ô sì lu ìgbéraga Gòláyátì 
lulẹ? 

5 Nitoriti o kepe Oluwa Ọga-ogo; Ò sì fún un ní agbára ní 
ọwọ ọtún rẹ láti pa alágbára nlá jagunjagun náà, ô sì gbé 
ìwo àwọn ẹ̀nìyàn rẹ sôkẹ̀. 

6 Bẹẹ ni àwọn ẹ̀nìyàn náà fi ẹgbàárùn-ún yìn ín,wọn sì yìn 
ín nínú ìbùkún Olúwa,nítorí tí ô fi adé ògo fún un. 

7 Nitoriti o pa awọn ọta rẹ̀ run niha gbogbo, o si sọ awọn 
ara Filistia di asan, awọn ọta rẹ, o si ṣẹ iwo wọn si wẹwẹ 
titi di oni yi. 

8 Nínú gbogbo iṣẹ rẹ̀, Ò fi ọrọ ògo yin Ẹni Mímọ Ọgá Ògo; 
gbogbo ọkàn rẹ̀ ni ò fi kọ orin, ô sì fẹràn ẹni tí ô dá a. 

9 O si fi awọn akọrin si iwaju pẹpẹ, ki nwọn ki o le ma fi 
ohùn wọn kọ orin aladun, ki nwọn ki o si ma kọrin iyìn 
ninu orin wọn lojojumọ. 

10 Ô sì ṣe àjọdún wọn lọṣọọ, Ò sì ṣẹ̀tò àkòkò àjọdún títí di 
òpin, kí wọn lẹ̀ yin orúkọ mímọ rẹ, kí tẹnpìlì lẹ̀ dún láti 
òwúrọ. 

11 Oluwa mu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ kuro, o si gbe iwo rẹ̀ soke lailai: o si 
fun u ni majẹmu awọn ọba, ati itẹ ogo ni Israeli. 

12 Lẹyìn rẹ ni ọmọ ọlọgbọn kan dìde, ô sì fi gbé ní àgbàlá 
nítorí rẹ̀. 

13 Solomoni si jọba li akoko alafia, a si bu ọla fun; nitoriti 
Ọlọrun pa ẹnu rẹ̀ mọ yika rẹ, ki o le kọ ile li orukọ rẹ, ki o 
si le tun ibi mimọ rẹ ṣe lailai. 

14 Bawo ni iwọ ti gbọn ni igba ewe rẹ, ati bi iṣàn omi, ti o 
kún fun oye! 

15 Ọkàn rẹ bo gbogbo aiye, iwọ si fi owe òkunkun kún u. 
16 Orukọ rẹ lọ jina si awọn erekùṣu; ati nitori alafia rẹ, IWỌ 
ṣe olufẹ. 

17 Awọn orilẹ-ẹ̀de si yà si ọ nitori orin rẹ, ati owe, ati owe, 
ati itumọ rẹ. 

18 Nípa orúkọ Olúwa Ọlọrun, tí a nì pẹ̀ ní Olúwa Ọlọrun 
Ísírẹlì, ìwọ kò wúrà jọ gẹgẹ bí páànù, ìwọ sì sọ fàdákà di 
púpọ bí òjé. 

19 Iwọ tẹ ẹgbẹ rẹ ba fun awọn obinrin, ati nipa ara rẹ li a ti 
mú ọ tẹriba. 

20 Iwọ ba ọlá rẹ jẹ, iwọ si sọ iru-ọmọ rẹ di aimọ: tobẹ ti 
iwọ mu ibinu wá sori awọn ọmọ rẹ, inu rẹ si bajẹ nitori 
Wẹre rẹ. 

21 Bẹli a pin ijọba na, ati lati Efraimu jọba ni ijọba ọlọtẹ. 


22 Ṣùgbọn Olúwa kì yôò fi àánú rẹ sílẹ láé,bẹẹ ni ọkankan 
nínú iṣẹ rẹ kì yôò ṣẹ̀gbé, bẹẹ ni kì yÒòò pa ìran àwọn àyànfẹ 
rẹ run,àti irú-ọmọ ẹni tí ô fẹràn rẹ kì yÒÒ mú kúrò: nítorí 
náà ô fi ìyòkù fún Jakọbu. , ati lati inu rẹ wá li gbòngbo fun 
Dafidi. 

23 Bẹli Solomoni simi pẹlu awọn baba rẹ̀, ati ninu irú-ọmọ 
rẹ li o fi Roboamu silẹ lẹhin rẹ̀, ani aṣiwere awọn enia, ati 
ẹniti kò ni oye, ẹniti o yi awọn enia pada nipa ìmọ rẹ̀. 
Jeroboamu ọmọ Nebati sì wà tí ô mú Israẹli ṣẹ, tí ô sì fi ọnà 
ẹṣẹ hàn Efuraimu. 

24 Ẹṣẹ wọn sì pọ sii lọpọlọpọ, tí a lé wọn jáde kúrò ní ilẹ 
náà. 

25 Nitoriti nwọn wá gbogbo ìwa-buburu, titi ẹsan fi de sori 
wọn. 


ORÍ 48 


1 Nígbà náà ni wòlíì Elíjà dìde bí iná, ọrọ rẹ sì fì jò bí fitílà. 
2 Ô mú ìyàn nlá wá sôríi wọn,ÒÔ sì fi ìtara rẹ̀ dín iye wọn kù. 
3 Nipa ọrọ Oluwa li o sé ọrun, o si sọ iná kalẹ nigba mẹta. 
4 Elia, bawo ni a ṣe bu ọla fun ọ ninu iṣẹ iyanu rẹ! ati tani 
yio ma ṣogo bi iwọ! 

5 Ẹniti o jí okú enia dide kuro ninu ikú, ati ọkàn rẹ lati ÌpÒ 
okú dide, nipa ọrọ Ọga-ogo: 

6 Ẹniti o mu awọn ọba run, ati awọn ọlọla lati ori akete 
wọn wá: 

7 Ẹniti o gbọ ibawi Oluwa ni Sinai, ati ni Horebu idajọ 
ẹsan: 

8 Ẹniti o fi ororo yàn ọba lati gbẹsan, ati awọn woli lati ṣe 
aṣeyọri lẹhin rẹ̀. 

9 Ẹniti a gbé soke ninu ìji iná, ati ninu kẹkẹ ẹṣin amubina: 
10 Ẹniti a yàn fun ibawi ni akoko wọn, lati mu ibinu idajọ 
Oluwa ṣẹ, ṣaaju ki o to di ibinu, ati lati yi ọkàn baba pada si 
ọmọ, ati lati mu awọn ẹya Jakobu pada. 

11 Ibukún ni fun awọn ti o ri ọ, ti nwọn si sùn ninu ifẹ; 
nitori awa o yẹ̀ nitÒtọ. 

12 Elias on ni, ẹniti a bò pẹlu ìjì líle: Eliseus si kún fun ẹmi 
rẹ̀: nigbati o ngbe, a kò gbe e lọ pẹlu niwaju ọmọ-alade 
kankan, bẹni kò le mu u wá si ìtẹríba. 

13 Ọrọ kan kò le bori rẹ̀; ati lẹhin ikú rẹ ara rẹ sọtẹlẹ. 

14 Ô ṣe iṣẹ ìyanu ní ìgbésí ayé rẹ̀,nígbà ikú rẹ sì ni iṣẹ 
ìyanu rẹ̀. 

15 Nítorí gbogbo ẹ̀yí, àwọn -ẹ̀nìyàn náà kò ronú pìwà dà, 
bẹẹ ni wọn kò yà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ wọn, títí a fi kò wọn ní ìjẹ, 
tí a sì kô wọn jáde kúrò ní ilẹ wọn, tí a sì fọn wọn ká sí 
gbogbo ayé. : 

16 Ninu awọn ẹniti o ṣe ohun ti o tọ li oju Ọlọrun, ti awọn 
miran si di pupọ ẹ̀ṣẹ. 

17 E2ekias sọ ilu rẹ di olodi, o si mu omi wá si rin rẹ: o fi 
irin dí apata lile na, o si ṣe kànga fun omi. 

18 Ní ìgbà ayé rẹ, Senakéríbù gòkẹ̀ wá, ô sì rán Rábsásésì, 
ô sì gbé ọwọ rẹ sôkẹ̀ sí Síònì, ô sì gbéra ga. 

19 Nigbana li ọkàn ati ọwọ wọn warìri, nwọn si wà ninu 
irora, gẹgẹ bi awọn obinrin ti nrọbi. 

20 Ṣugbọn nwọn kepẹ̀ Oluwa alaanu, nwọn si nà ọwọ wọn 
si :: lojukanna Ẹni-Mimọ si gbọ wọn lati ọrun wá, o si gbà 
wọn nipa iṣẹ-iranṣẹ Esai. 

21 Ô kọlu àwọn ọmọ ogun Asiria, angẹli rẹ̀ sì pa wọn run. 
22 Nitori Hesekiah ti ṣe ohun ti o wù Oluwa, o si ṣe 
alagbara li ọna Dafidi baba rẹ̀, gẹgẹ bi Isaiah woli, ẹniti o 
tobi ati olòtọ ninu iran rẹ, ti paṣẹ fun u. 

23 NÍ àkòkò rẹ̀, oòrùn fì lọ sẹyìn,Òô sì mú ẹmí ọba gùn. 


24 Ô tipasẹ ẹmí dídára rí ohun tí yÒÒ ṣẹlẹ ní ìkẹyìn,Òô sì tu 
àwọn tí n ṣọfọ ní Síônì nínú. 

25 Ô fi ohun tí yòò ṣẹlẹ láéláé hàn, àti ohun ìkọkọ tàbí 
nígbà tí wọn dé. 


ORÍ 49 


1 Ìrántí Jòsáyà dà bí ọnà ìpara olôòôrùn dídùn tí a fi iṣẹ ọnà 
apẹ̀yìndà ṣe: ô dùn bí oyin ní gbogbo ẹnu,àti bí orin níbi 
àsẹ̀ wáìnì. 

2 Ô ṣe òtítọ nínú ìyípadà àwọn ẹ̀nìyàn,Ò sì mú ohun ìríra 
ẹ̀ṣẹ kúrò. 

3 O fi ọkàn rẹ le Oluwa, ati li akoko awọn enia buburu, o fi 
idi isin Ọlọrun mulẹ. 

4 Gbogbo wọn, bikoṣe Dafidi, ati Hesekiah, ati Josiah, li 
alebu awọn: nitoriti nwọn kọ ofin Ọga-ogo julọ silẹ, ani 
awọn ọba Juda ti kùnà. 

5 Nitorina li o fi agbara wọn fun ẹlomiran, ati ogo wọn fun 
orilẹ-ẹ̀de ajeji. 

6 Wọn sun ìlú tí a yàn ní ibi mímọ,wọn sì sọ àwọn ojú ọnà 
di ahoro,gẹgẹ bí àsọtẹlẹ Jeremáyà. 

7 Nitoriti nwọn ṣe buburu si i, ṣugbọn ẹniti iṣe woli, ti a yà 
si mimọ ninu iya rẹ, ki o le fà tu, ki o si pọnju, ati ki o le 
parun; ati ki o le mu rò pẹlu, ki o si gbìn. 

8 Ìsíkíẹlì ni ô rí ìran ologo náà, tí a fi hàn án lòrí kẹkẹ àwọn 
kérúbù. 

9 Nítorí ô dárúkọ àwọn ọtá tí ô wà lábẹ ìṣàpẹẹrẹ òjò,Ò sì 
darí àwọn tí ô fì rìn lọnà títọ. 

10 Ati ninu awọn woli mejila na ki o bukún fun iranti, ki 
egungun wọn ki o si ma hù jade ni ipò wọn: nitoriti nwọn 
tu Jakobu ninu, nwọn si gbà wọn nipa ireti ti o daju. 

11 Báwo la ô ṣe gbé Sôròôbábélì ga? ani o dabi ẹ̀didi li ọwọ 
ọtún: 

12 Bẹni Jesu ọmọ Josedec: ẹniti o kọ ile na li akoko wọn, ti 
o si gbé tẹmpili mimọ kalẹ fun Oluwa; ti a pẹ̀se fun ogo 
ainipẹkun. 

13 Àti nínú àwọn àyànfẹ ni Neemias, ẹni tí òkìkí rẹ̀ pọ, ẹni 
tí ô gbé àwọn odi tí ô WÒ lulẹ rò fún wa, tí òô sì tún àwọn 
ìlẹkùn àti ọpá ìdábùú rò, tí ô sì tún gbé ahoro wa ga. 


14 Ṣùgbọn lòrí ilẹ ayé kò sí ẹ̀nìyàn kankan tí a dá bí Énọkù; 


nitoriti a mu u kuro li aiye. 

15 Kò sí ọdọmọkùnrin kan tí a bí bí Jôsẹfù, baálẹ àwọn 
arákùnrin rẹ, ẹni tí ô dúrô fún àwọn ẹ̀nìyàn, tí a ka egungun 
rẹ̀ lọdọ Olúwa. 

16 Ṣémù àti Sẹtì ní ọlá nlá láàárín àwọn ẹ̀nìyàn, bẹẹ sì ni 
Ádámù ṣe ju gbogbo ohun alààyẹ̀ lọ. 


ORÍ 50 


1 Símònì olòrí àlùfáà, ọmọ Òníásì, ẹni tí ô tún ilé náà ṣe 
nígbà ayé rẹ, tí ô sì tún tẹrìpìlì mọ ní ọjọ rẹ̀. 

2 Ati nipa rẹ li a kọ lati ipilẹ giga meji, odi giga odi nipa 
tẹmpili: 

3 Li ọjọ rẹ̀ ni ìkùdu lati gbà omi, ti o wà ni ayika bi okun, a 
fi àwo idẹ bò. 

4 Ô n ṣọ tẹripìlì náà kí ô má baà wò lulẹ,ô sì kọ ìlú nlá náà 
mọ. 

5 Bawo ni a ti bu ọla fun larin awọn enia nigbati o jade 
kuro ni ibi mimọ! 

6 Ô dàbí ìràwọ Òòwúrọ láàrin ìkùukùu,àti bí òṣùpá ní 
àkúnwọsílẹ. 

7 Bi ôrun ti nràn si tempili Ọga-ogo julọ, ati bi oṣumare ti 
nmọlẹ ninu awọsanma didan: 


8 Ati bi òdòdô òdòdô ni ìrúwé ọdún, bi òdòdú lili lẹba odò 
omi, ati bi ẹka igi turari ni igba ẹrun; 

9 Bí iná àti tùràrí nínú àwo tùràrí,àti gẹgẹ bí ohun ẹ̀lò wúrà 
lílù tí a fi onírúurú òkúta iyebíye tò. 

10 Ati bi igi olifi daradara ti nso eso, ati bi igi sipirẹsi ti 
nhù soke de awọsanma. 

11 Nigbati o si wọ ẹwu, ti a si fi ipé ogo wọ, nigbati o gòke 
lọ si ibi pẹpẹ mimọ, o si ṣe aṣọ ìwa-mimọ ni ọlá. 

12 Nígbà tí ô gba àwọn ìpín náà lọwọ àwọn alufaa, òun 
fúnrarẹ dúrò lẹgbẹẹ ààrò pẹpẹ, òô yí orí rẹ ká bí igi kedari ní 
Lẹbánúnì. bí igi ọpẹ sì ti yí i ká. 

13 Bẹni gbogbo awọn ọmọ Aaroni wà ninu ogo wọn, ati 
ọrẹ-ẹbọ OLUWA li ọwọ wọn, niwaju gbogbo ijọ Israeli. 

14 Ati ti o pari iṣẹ-ìsin ni pẹpẹ, ki o le ṣe ọrẹ ọrẹ 
Olodumare Ọga-ogo; 

15 O si nà ọwọ rẹ si ago, o si dà ninu ẹjẹ eso-àjara na, o si 
dà òrùn didùn si ẹsẹ pẹpẹ na fun Ọba Ọga-ogo gbogbo. 

16 Nigbana li awọn ọmọ Aaroni kigbe, nwọn si fọn ipẹ̀ 
fadakà, nwọn si há nla kan lati gbọ, fun iranti niwaju Ọga- 
ogo. 

17 Nigbana ni gbogbo enia na jọ yara, nwọn si dojubolẹ 
lati sin Oluwa Ọlọrun Olodumare, Ọga-ogo julọ. 

18 Àwọn akọrin pẹlú n fi ohùn wọn kọ orin ìyìn,pẹlú 
oríṣìíríṣìí ohun tí wọn fì kọrin níbẹ ni wọn fi n kọ orin ìyìn. 
19 Awọn enia na si bẹ Oluwa, Ọga-ogo julọ, nipa adura 
niwaju ẹniti o ṣánu, titi ajọ ayẹyẹ Oluwa fi pari, ti nwọn si 
ti pari iṣẹ-isin rẹ̀. 

20 Nigbana li o sọkalẹ, o si gbé ọwọ rẹ soke lori gbogbo ijọ 
awọn ọmọ Israeli, lati fi ẹ̀te rẹ̀ fi ibukún fun Oluwa, ati lati 
yọ li orukọ rẹ̀. 

21 Wọn sì tẹrí ba láti sìn lẹẹkejì, kí wọn lẹ̀ rí ìbùkún gbà 
lọdọ Ọgá Ògo. 

22 Njẹ nisisiyi ẹ fi ibukún fun Ọlọrun gbogbo enia, ti nṣe 
ohun iyanu kanṣoṣo nibi gbogbo, ti o gbé ọjọ wa ga lati inu 
wá, ti o si nṣe gẹgẹ bi anu rẹ̀ fun wa. 

23 O fun wa hi ayọ ọkàn, ati ki alafia ki o le wà li ọjọ wa ni 
Israeli lailai. 

24 Ki o le fi idi ánu rẹ mulẹ pẹlu wa, ki o si gbà wa ni igba 
rẹ̀. 

25 Oriṣiriṣi orilẹ-ẹ̀de meji li o wà ti ọkàn mi korira, kẹta kì 
si iṣe orilẹ-ẹ̀de. 

26 Awọn ti o joko lori òke Samaria, ati awọn ti ngbe arin 
awọn ara Filistia, ati awọn aṣiwere enia ti ngbe Ṣekemu. 

27 Jésù ọmọ Sírákì ti Jerúsálẹmù ti kọ ẹkọ òye àti ìmọ sínú 
ìwé yìí, ẹni tí 6 tú ọgbọn jáde láti inú ọkàn rẹ wá. 

28 Alabukún-fun li ẹniti a o ṣe adaṣe ni nkan wọnyi; ẹniti o 
si fi wọn pamọ li aiya rẹ yio gbọn. 

29 Nitoripe bi o ba ṣe wọn, on o si lagbara si ohun gbogbo: 
nitoriti imọlẹ Oluwa li amọna rẹ, ti o fi ọgbọn fun awọn 
olododo. Olubukún li orukọ Oluwa lailai. Amin, Amin. 


ORÍ 51 


1 Adura Jesu Omo Siraki. Emi o dupẹ lọwọ rẹ, Oluwa ati 
Ọba, emi o si yìn ọ, Ọlọrun Olugbala mi: emi o fi iyin fun 
orukọ rẹ. 

2 Nítorí pé ìwọ ni olùrànlọwọ àti olùrànlọwọ mi ,O sì ti pa 
ara mi mọ kúrò lọwọ ì ìparun, àti ìdẹkùn ahọn ọrọ àfojúdi, àti 
ẹ̀tẹ̀ tí f dá irọkẹṣẹ sílẹ,Ò0 sì Jẹ olùrànlọwọ mi sí àwọn ọtá mi. 

3 O si ti gbà mi, gẹgẹ bi ọpọlọpọ anu ati titobi orukọ rẹ, 
lọwọ ehin awọn ti o mura lati jẹ mi, ati lọwọ iru awọn ti 
nwá ẹmi mi, ati lọwọ ọpọlọpọ ìpọnjú. Mo ni; 

4 Lati gbigbo iná niha gbogbo, ati lati arin iná ti emi kò jú; 


5S Lati ikùn isà-okú, lati ahọn aimọ, ati li ọrọ eke. 

6 Nipa ẹ̀sùn kan si ọba lati inu ahọn aiṣododo li ọkàn mi 
sunmọ ani titi de ikú, ẹmi mi sunmọ ọrun apaadi ni isalẹ. 

7 Nwọn yi mi ká niha gbogbo, kò si si ẹnikan ti yio ràn mi 
lọwọ: emi ti nreti iranlọwọ enia, ṣugbọn kò si. 

8 Nigbana ni mo ro ánu rẹ, Oluwa, ati si iṣe rẹ atijọ, bi iwọ 
ti gbà awọn ti o duro dẹ̀ ọ, ti o si gbà wọn là lọwọ awọn ọta. 
9 Nigbana ni mo gbe ẹbẹ mi soke kuro li aiye, mo si 
gbadura fun igbala lọwọ ikú. 

10 Emi kepe Oluwa, Baba Oluwa mi, ki o máṣe fi mi silẹ li 
ọjọ ipọnju mi, ati ni akoko awọn agberaga, nigbati kò si 
iranlọwọ. 

11 Emi o ma yìn orukọ rẹ nigbagbogbo, emi o si ma kọrin 
iyìn pẹlu ọpẹ; bẹli a si gbọ adura mi: 

12 Nitoripe iwọ ti gbà mi lọwọ iparun, iwọ si gbà mi lọwọ 
igba ibi: nitorina li emi o ṣe dupẹ, emi o si yìn ọ, emi o si fi 
ibukún fun orukọ wọn, Oluwa. 

13 Nígbà tí mo ṣì wà ní ọdọ,tàbí nígbà tí mo lọ sí 
òkẹ̀ẹ̀rẹ̀,mo fẹ ọ gbọn ní gbangba nínú àdúrà mi. 

14 Emi gbadura fun u niwaju tẹmpili, emi o si wá a kiri titi 
o fi de opin. 

15 Ani lati itanná itanná wá titi ti eso-àjara ti po, li ọkàn mi 
ṣe inudidùn si rẹ̀: ẹsẹ mi rìn li ọna titọ, lati igba ewe mi wá 
ni mo ti wá a kiri. 

16 Mo tẹ etí mi ba díẹ̀, mo sì gbà á, mo sì ní ìmọ púpọ. 

17 Emi ẹ̀re ninu rẹ, nitorina li emi o ṣe fi ogo fun ẹniti o fi 
ọgbọn fun mi. 

18 Nítorí mo pinnu láti ṣe lẹyìn rẹ̀, mo sì fi taratara tẹlé ẹ̀yí 
tí 6 dára; bẹli emi kì yio dámu. 

19 Ọkàn mi ba a ja, ati ninu iṣe mi li emi ṣe yẹ: emi nà ọwọ 
mi si ọrun loke, mo si pohùnrére aimọ mi nitori rẹ̀. 

20 Emi fi ọkàn mi si ọdọ rẹ, mo si ri i ninu mimọ: emi ti da 
aiya mi si i lati ipilẹṣẹ wá, nitorina li a kì yio ṣe kọ mi silẹ. 
21 Aiya mi bajẹ ni wiwa a: nitorina ni mo ṣe ni iní rere. 

22 Oluwa ti fun mi li ahọn fun ẹ̀re mi, emi o si fi yìn 1. 

23. Sunmọ mi, ẹnyin alaimọ, ki ẹ si ma gbe inu ile ẹkọ. 

24 ÉEṣe ti ẹnyin fi lọra, ati kili ẹnyin si nsọ nkan wọnyi, 
nigbati ongbẹ ngbẹ ọkàn nyin gidigidi? 

25 Emi ya ẹnu mi, mo si wipe, Ẹ rà a fun ara nyin li aisi 
owo. 

26 Fi ọrùn rẹ si abẹ àjaga, si jẹ ki ọkàn rẹ ki o gbà ẹkọ: o 
ṣoro li ọwọ lati ri. 

27. Kiyesi i pẹlu oju nyin, bi emi ti ni lála diẹ, ti emi si ti ni 
isimi pipọ fun mi. 

28 Fi ọpọ owò kọ ẹkọ, kí o sì gba ọpọ wúrà lọwọ rẹ̀. 

29 Jẹ ki ọkàn rẹ ki o yọ ninu ánu rẹ, ki o má si ṣe tiju iyìn 
rẹ̀. 

30 Ṣiṣẹ iṣẹ rẹ ni akoko diẹ, ati ni akoko rẹ on o fun ọ ni ẹ̀re 
rẹ. 


